Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I 



H . 



1000$ e.io. 












■>"■ ■" « 1! ~ >>i» 



• 



WELSH 

SERMONS, 

FBOM TRB 

MANUSCRIPTS 

or 

THE BEV. JOHH MASON, A. M 

(formeriy op oriel collsgs,) 
latb vicar of bettws abbrgelb : 

SELECTED 

BY THE REV. JOHN JONES, A. M. 

RECTOR OF UANYCHAN. 



TO WBICB IS PREFIXED, AN 



ENGLISH 

VISITATION SERMON, 

BY THB SAME AUTHOR. 



" Peritune parcit£>cliartae.''-^Juy. 



VOL. I. 



TALIESIN-PRESS : 

RUTHIN, FRINTBD BT ROBERT JONES. 

1830. 



z> 



■-'•"- 



i2U-7'l897 



1 



TO 
THE RIGHT REVERENI 

JOHN, 

LORD BISHOP OF ST. ASA 



SEKKOira 

ARE, 

(BY PERMISSION,) 
INSCRIBED, 
WITH EVERY FEELING OF 
RESPECT AND GRATITVL.:,, 
BY THE FAMILY 
OF TUB 
DECEASED 

AUTHOR. 



PREFACE. 



TT is due to the Author of the following Dis« 
courses to observe, that they were not (two 
of them excepted)* intended by him for pub- 
lication ; and thierefore^ possibly^ may not be so 
finished in style and arrangement, as might be 
expected from his acknowledged ability. The 
doctrines of our holy Religion are^ however^ so 
clearly and correctly explained, and the duties 
arising from each so forcibly and so affection- 
ately inculcated, every page also breathing a 
continued spirtt of piety and devotion, with 
that mildness and benignity which characterised 
the Writer himself^ they will be found, it is 
hoped, too valuable to be suffered to share the 



* Tlie EngliBli Visitation Sermon, and the Fast Sermon, were pub- 
lished in the life time of the Author, and are now re*pfiiited. 



VI 



fate of most of the Discourses of our Clergy, 
some of vvhich, there is no doubt^ would be 
highly creditable to them as Authors, and of 
real and permanent service to the community. 
Of the beneficial effects of publishing the Ser- 
mons of men of approved learning and talent, it 
is needless to offer any other proof than the re* 
suit which has been produced in England, 
where, in the numerous volumes bequeathed 
theifi by the Clergy, the laity possess a fund of 
religious knowledge and sound doctrine, reconv- 
inended by the most exalted piety, and enforced 
by genuine and irresistible eloquence; which 
has been the means, not only of securing them 
generally from error, and of preserving them 
within the pale of orthodoxy, but the cause aJsOj^ 
hi some measure,, of that strong national attach- 
ment to the established church hitherto observ- 
able amongst them, and which every good man 
cannot but fervently pray no innovating spirit 
may weaken, no artifices rob them of.* The 
fact, at least, is undeniable ; and it is to their 
credit it is here noticed. And why may we not 



va 

expect a similar result from ifiimilat <iau80, 
amongst ourselves ? Our Clergy are not umat- 
ing in learning or zieal : pur language, eertainly, 
{>ossesses an. advaotagei in bein^ peculiaiiy 
suited to religious bubjecls; and our people 
are now^ most of them, become readers, tbongk, 
perhaps, too poor to be able to purchase booka 
of much value. Those gentlemen, therefore, 
to whom Providence .has been more bountiful, 
have now an opportunity of conferring a real 
f and lasting obligation upon their neighbours 

[ and delendants. Pecuniary favours may be 

forgotten, when these will continue, perhaps, 
to increase in value, and to extend their in- 
I fluence and effects beyond the limits of this 

I fleeting world. For let it be remembered, that 

' it is not from the pulpit alone (though princi- 

pally) that religious instruction is to be gained ; 
the effect sometimes vanishes with the sound of 

m 

the Preacher's voice ; and there are times and 
circumstances incident to every man, which 
render it impossible for him, however willing 
he may be, to attend regularly the public minis- 



Vlll 

try of the word of God. Under a strong im- 
pression that the following Discourses will, in 
this respect^ prove a valuable source of spiritu- 
al improTenient, the Editor now recommends 
them to the public^ as coming from the pen of 
a man highly respectable for his good sense, 
learning, and ability. 



jrt^ 



» 



• 



eosTBtnta or voxi. x« 



Ser. Page 

English Visitation Sermon. 2 Cor. vi. 4.-1 
1 Cennadwri Gweinidogion yr Efengyl. Barn. 



} 



- 27 
III. 20. 

"2 dvymp dyn a^i lygredigaeth, Rhup. v. 18. ' - 40 

3 Duw yn trugarhau. Hosea xi, 8^ 9. - - - 55 

4 Addewid o Christ, Jeremiah xxiii. 5^ 6. - - 69 

5 Ymdddngosiad Crist. Heb. ix. 26. - - - 81 
'6 V flwyddyn gymmeradwy. Esay lxi. 1^2. - 94 

, 7 YBugcdlda. St. Ioan x. 14. - - - - - 107 

8 Drws y defaid. St. Joan x. 9. - - - - - 118 
I 9 V mab afradlon. St. Luc xv. 32. - - - - 130 

I 10 y deg gwahan-gleijion. St. LtJC xvii. 17, 18. 144 

I II Croeshoeliad Crist. St. Ioan xix. 30. - - 157 ' 

12 Ei adgyfodiad. Philipiaid in. 1 0. - - - - 174 

13 Ei esgyniad. Actau i. 9. - - -- - -185 

14 Vr Vspryd Glan. 2 Corimthiaid xiii, 13. - 199 

15 Edifeirwck. Actau iii. 19. ------ 212 

16 Ffydd. St. Ioan xx. 31. 224 

17 Gobaitk Esay xxv. 9. - - . - - - - 237 

18 Cariad, St. Luc x. 37. ------ - 250 

19 Grds. 2 Corinthiaid xu. 9. ----- 264 

20 y cymmun. (first.) 1 Corinthiaid xi. 28. - 280 

21 y cymmun. (second.) 1 Corinthiaid xi. 28. 293 

22 Cymmun y saint. 1 Ioan i. 3. - - - - - 306 

23 Ail ddyfodiad Crist. Malachi hi. 2. - - - 318 

24 ygair. 1 Thessaloniaid u. 13. - - - - 329 



L 



f 



I 

1 

f 

I 



The family of the deceased Author deem 
it quite incumbent upon them to mention, mth 
/eeUngs of gralitudCf the names of those res^ 
pectahle individuals, the late Rev. John Rob- 
erts, Rector of Tremeirchiod, and the Rev. 
JoBM J0NES9 Rector of LlanychaD, who, in- 
fluenced by the best and kindest motives, un* 
dertook the no small labout of selecting these 
Sermons, together with the additional trouble 
necessarily attendant on every publication. 



■A 

X. 



SERMON 

Preached at the Primary Visitation of the Right Rev. 
William^ Lord Bishop of St. Asaph^ at Denbigh^ 
on Wednesday, the dOth of August, 1809. 



2 Corinthians, chap. vi. part of the 4th verse. 

In all things approintig ourselves, as the Ministers 

of God^ 

nnHE age in which we live, has been justly 
denominated eventful. It is characterized 
by great and unexpected vicissitudes, in the 
political state of the worlds and not less by a« 
larming schisms iu religion, or total dereliction 
of its truth. 

The politician contemplates with awe and 
amazement the fall of governments, venerable 
for antiquity, and formidable by their power ; 
the theological inquirer feels a mingled sensa- 
tion of horror and regret, in beholding the wide 
spread of Socinian and Deistic principles.* 



* This Sennon was composed at a time wlien the emissaries of 
darkness were industriously scattering the poison of heresy and infide^ 
lity amongst ail ranks of society.*- £d. 

VOL. I.] B 



2 



Even Atheism, which for years had lain dor* 
inant^ again rears aloft its head^ and sheds its 
venom, in the form of Philosophy falsely so 
called — a Philosophy^ that, satisfied with se- 
condary causes^ draws a veil over the first cause, 
the Creator, Preserver, and Mover of all things, 
the eternal and everlasting God. 

And less grievous and deplorable it would 
be, were the gloom of the prospect confined 
within these limits ; but unhappily it extends 
farther, and obscures that portion, which other- 
wise might have presented a more luminous 
and cheering contrast. Even that circle, on 
which the Sun of Righteousness shines with 
healing in his wings, is sullied and disfigured 
by divisions; those Christians, who acknow- 
ledge, in common, the Divinity of our Saviour, 
and the consequent efficacy of his merits, who 
* hold the same articles of faith, and profess ap- 
probation of the same Liturgy, will not encom- 
pass the same altar, in commemoration of their 
common Redeemer's meritorious death, nor 
walk together into the house of God, as friends. 
This disunion, at all times to be deprecated, is 
at this crisis most poignantly to be lamented. 
How must it gladden the heart of the confirmed 
Infidel, and increase the doubt, and misgivings 
of the Sceptic, to see the orthodox, so divided 



among themselyes, and ren( into hostile parties ! 
What malignant triumph must the scorner feel ! 
How must he ridicule the angry strifes of those^ 
who in conformity with their tenets, ought to 
be all meekness, charity, and gentleness! 

Surely, the advantage afforded to unbelievers, 
by religious dissensions, ought to be consider- 
ed ; and this, were no other consideration avail- 
able, should moderate and restrain them. 

Expressly foretold in Scripture, religious 
schisms have ptevailed, in various degrees, in 
every age of Christianity, and though too many 
of its professors are in this respect highly cul- 
pable, y^t no blame fairly attaches to Religioa 
itself in consequence thereof. No human sci- 
ence is exempt from difficulties and ambiguities ; 
Religion, from its nature and the circumstances 
of its publication, must necessarily contain 
many, while various passions, good and bad, 
are to be found in the human mind, ready to 
act most forcibly, in a ftiatter of such moment- 
ous importance, as the salvation of immortal 
souls. 

And none, but that Being, who formed and 
rules the hearts of men, can completely calm 
the commotions of his Church, and say to dis- 
cordant spirits, ''Peace, be still," Yet, not- 
withstanding the difficulties of Religion, (an 

b2 



Ji 



^^M 



admissible plea^ I hope^ at the Tribunal of 
Heaven, under some circumstances), all need- 
less dissention is reprehensible ; it is in direct 
opposition to the repeated injunctions of Scrip- 
ture, that unity be preserved, as much as pos- 
sible ; and it argues a deficiency of that charity, 
lYhich is the spirit of Christ's Gospel. 

The unhappy sep^ation, which has taken 
place in our Church, I consider as being of this 
description ; the alleged cause, the doctrine 
and mode of teaching, adopted by the establish- 
ed clergy shall be examined ; and, as my pur- 
pose, and sincere wish is to remove misunder- 
standing, and to conciliate; not to irritate, recri- 
mination shall be avoided. 

And, in the first place, 1 shall notice the 
charge of dwelling so much on the necessity" of 
good works. That we do frequently, and, in- 
deed, regularly inculcate their necessity, we 
are not ashamed to avow. Ill would it become 
the servants of Him, who corrected and perfect^ 
ed the moral law, who taught it with autho- 
rity in its several parts, and solemnly declared, 
that addresses to him were vain mockery, with- 
out observance of his will — ill would it become 
them to overlook so essential a part of his do,c- 
trine. Were 1 opposing Antinomians, 1 might 
add, that all the promises and threatenings of 



the Gospel, its prospects of future bliss^ or mi- 
sery; its comfortable and encouraging assurance 
of Divine aid are a superfluous disclosure, if 
good works be not required. But I must do the 
persons aUuded to the justice to acknowledge, 
that they do not (most certainly not in this 
part of the kingdom) fall under that opprobri- 
ous description. 

In insisting principally, and almost solely 
upon faith, they Consider faith only, as justify^ 
ing, and that good works will necessarily follow 
that justification. Now the regular clergy con- 
sider this distinction of justification by faith 
only, though strictly correct, when applied to 
adult converts, (converts to Christianity, 1 mean, 
not to a sect) as being needless and preposter- 
ous, when they address Christians baptized in 
infancy, and then justified, or put into a state 
of reconciliation* Still however we coincide 



• It were an endless labour to quote antlioritiea from our great 
DiTines, who explain justification as implying remission of sins, and 
connect it with Baptism. *' Justification," says Dr. Isaac Barrow, 
"chiefly signifieth the first act of grace toward a Christian at his bap- 
tism, yet, according to analogy of reason and affinity in the nature of 
things, every dispensation of pardon granted upon repentance may be 
styled Justification." Paenitentia imitatur baptismatis gratiam. says 
Jerome, quoted by him.— See Barrow's second Sermon on justifying 
Faith, in which all the scriptural passages in point are adduced, and 
the subject discussed with his usual ability. 



fn the opinion^ that true faith cannot fail to 
produce good works, as a good tree necessarily 
produces good fruit. If then it be asked^ why 



In the third part of the Homily on Salvation, (Page 24, Ox, Edit.) 
I 6nd justification connected with baptism, ** Onr office is not to pass 
the time of this present life nnfruitfully and idly, after that we are 
baptized or justified.*' But it certainly is not limited by the writer or 
writers to this primary reconciliation, as may be shewn from the com- 
mencement of the first part of this Homily, and other passages. 

I cannot forbear quoting another passage from the Sermop before- 
mentioned, of Barrow's, because some Divines pretend to despise and 
liold in low estimation all who differ from them on these points ; but 
this illustrious Divine and Mathematician the most bigotted must blush 
to depreciate. " In former times," says he, in the beginning of the 
Sermon respecting justification, ** among the Fathers and the School- 
men, there doth not appear to have been any difference or debate a- 
boat it ; because it seems men commonly having the same apprehen- 
sions about the matters, to which the word is applicable, did not so 
much examine or regard the strict propriety of expression concerning 
them : consenting in iiungs, they did not fall to cavil about the exact 
meaning of words. They did, indeed, consider distinctly no such point 
of doctrine as that of justification, looking upon that word as used in- 
cidentally in some places of scripture, for expression of ppints more 
clearly expressed in other terms : wherefore they do not make much of 
the wordf as some Divines now do.'' 

Having remarked, that we think it needless to perplex our congre- 
gation with nice distinctions about justification, I shall just adduce thQ 
authority of that great champion of orthodoxy. Dr. Daniel Waterland, 
'f What occasion or need is there, for disturbing common Christians at 
all with points of this nature now ? Are we not all of us, or nearly all 
(ten thousand to one/baptized in infiuicy, and therefore regenerated 
and justified of course, and thereby prepared for good works, as soon as 
capable of them by our years ? ** — See his Tract on Justification, No. 3, 
of the Churchman's Remembrancer. See also Dr. Napleton's AdvicQ 
to a Student in Dimnity, 



I 



we do not content ourselves with inculcating 
faith, without insisting so much on good works, 
its certain fruit, and so strenuously and repeat- 
ediy urging the practice of them, in our dis- 
courses ? We answer, that our blessed Saviour 
and his Apostles, though they attach this ne- 
cessary productiveness to faith, yet specify and 
enforce the moral and religious duties of Chris- 
tians, and we think their example entitled to 
«E)ur imitation. 

St. Paul's earnest injunction to his coadjutor 
Titus, and through him to the ministers of God 
in all ages, is that he should affirm constantly, 
that they, which have believed in God, might 
be careful to maintain good works. Indeed, a 
system of moral duties may be collected from 
this illustrious Apostle's writings, as well as 
from the Evangelists, descending more into par« 
ticulars. Now, it undoubtedly must have been 
necessary to exhibit such delineations of moral 
duty, otherwise they would not have been so 
often proposed, and so earnestly inculcated. 
It is also expedient to press the indispensable 
necessity of them in our discourses. Faith is 
indeed a lively principle of action, and, whfen 
it possesses the heart, as well as the intellect, 
prompts to every thing well-pleasing to God. 
But the principle is not the rule of direction ; 



^^i^ttmM^smamt^mmm^tM^m^mmmi^^mtmmm 



8 



for this we most have recourse to God's word, 
explained and enlarged upon by cultivated and 
enlightened reason. 

Besides, it is very possible^ and it deserves 
consideration^ that persons^ unaccustomed to 
bear the frequent mention, and careful inculca- 
tion of moral duties, may fancy themselves pos- 
sessed of a savipg faith, when, at the same time, 
their barrenness in those fruits, which faith 
ought to produce, shows their want of it. 
Now, it is by a comparison of their lives and 
actions with the standard of Christian morality, 
that this deficiency is manifested, and the ne- 
cessity of moral improvement evinced. There- 
fore, though we perfectly coincide in the opin- 
ion, that true faith will certainly produce good 
works, when duly guided, still we maintain the 
necessity of particularizing and inculcating 
them for direction, and as a criterion. 

It is alledged by some, that the faithful feel 
within themselves a certain earnest of the Spirit 
abed abroad in their hearts, which assures them 
of their acceptance with God. But this alone 
is an incompetent criterion. That the minds 
of good Christians are " drawn up to high and 
heavenly things ; " that they feel an elevation 
of the soul, a joy and consolation unspeakable, 
produced partly by meditation on the mercy of 



God in Christ, and a good conscience, and 
partly by the operation of the Spirit, in M^hat 
respective degrees we cannot pretend' to deter- 
mine ; that there exists such a spiritual affec- 
tion, serene and cheering, our sweetest enjoy- 
ment in prosperity, and our best solace in ad- 
versity, we most cordially and thankfully ac- 
knowledge. It is one token of a state of grace, 
which the attestation of good works completes! 
But let it not be forgotten, that a counterJTeit 
feeling has warmed the breasts of many; who 
yet have shown themselves narrow in their cha- 
rity, intolerant, unjust and even licentioo^di 
Due instruction in the whole of Christianity 
would have taught them, that reverence of God 
is insufficient without justice and benevorence 
to man, and that inward emotions, unaccom- 
panied by such external proofs are unsatisfac- 
tory signs of grace. 

Let faith then be considered as never so pro- 
ductive. Christian morality should be the fre- 
quent theme of our discourses. 

I add, that we may with propriety, and to th^ 
edification of our hearers, urge the fitness, the 
beauty, the expedience of virtuous actions. 
Such views of morality, like the demonstration 
of harmony and adaption in the natural world; 
contribute to exalt our conception of the Di- 

VOL. I.] c 



10 



vine goodness and wisdom. But Faith, my 
Christian Brethren^ should be the prevalent 
and habitaal principle. Faith alone will se- 
cure to us the Divine aid. Faith alone will 
continue firm and unshaken^ in cases of ardu- 
ous difiiculty or extreme danger ; it is the only 
principle that consecrates our actions, and ren- 
ders them acceptable in the sight of God^ for 
the sake^ and through the merits of our blessed 
Redeemer. 

Now^ if we inculcate good . works^ laying 
down Faiths as their basis, and attaching 
congruity only, and not coudignity to them^ 
surely those Christians^ who agree with 
us in maintaining that they are necessary, and 
that '^following after justification, and being 
the fruits of Faith, they are pleasing to God for 
the sake of Christ;*' surely, 1 say, they may 
receive our instructions in Gospel morality with 
advantage, and^ one would imagine, with plea* 
sure ; though some difference of opinion exist 
respecting justification. Before I conclude 
this part of the discourse, let me observe, that 
though 1 am far from thinking Antinomianism to 
be intended ; yet really the injudicious language 
of some of those preachers, both in and out of 
th« Church, who style themselves Evangelical 
teachers, tends to induce a supposition, that 
their object is to decry and discourage good 



11 



woitks. . In. their solicitude to exalt the grace of 
God, and depress the merit of uian/they con* 
found the deeds of the unregenerated and the 
unjustified v^ith'those of the justified, and be- 
stow the harshest and most unseemly epithets 
on those good works, which the latter perform 
with the assistance of God's grace. Imperfect 
as we are, while we sojourn in these earthly ta- 
bernacles^ our piirest actions will be debased 
by .much alloy, our brightest advancement in 
holiness will be chequered with a deep shade 
of infirmity : for this cause^ and because of our- 
selves we can do nothings sincere hnmility best 
becomes us. But though we prostrate oursel- 
ves before the most Holy and Almighty, "re- 
nouncing the merit of Faith, Hope, Charity, 
and all other virtues and good deeds/' and ac- 
knowledging that remission of sins and eternal 
happiness are infinitely more than we can de* 
serve ; though we cultivate and exercise a spirit 
of genuine meekness towards each other ; our 
humility should not mislead us to vilify good 
works, in our discourse^ with the odious epi- 
thets of vice. Besides the mischievous ten- 

» 

dency of such perversion of language, it ap- 
pears as cpntempt of our Divine Coadjutor, the 
Holy Spirit, to speak so degradingly of his 
fruits. 

c2 



12 



« 

There is surely mpre propriety in the Apostle's 
beautiful language. '' Finally, Brethren^ what- 
soever things are true, whatsoever things are 
l^onest, whatsoever things are just, whatsoever 
things are pure, whatsoever things are lovely, 
whatsoever things are of good report, if there 
l^j^ any virtue, and if there be any praise, think 
pf these things." 

2. Another topic of complaint, and an al- 
ledged plea for secession is, that we do not in 
conformity, as it is said, with the 17th Article 
of our Church, preach the doctrine of predesti- 
nation to life. 

I believe, that the most judicious of the Cler- 
gy, whatever be their private opinion, purposely 
avoid entering upon the subject; and think it 
their duty not to perplex their congregations 
with the discussion of a question, which has 
been debated with heat and animosity in this 
an4 past ages, and, in some countries, has 
driven the enraged disputants io the sword. 
Moreover, they consider their neutrality in this 
respect not only to be expedient, but conform- 
able with the discreet and liberal forbearance 
of our Church, which has been content with 
dj^claring the doctrine of Predestination to life* 
in general, without pronouncing whether it be 
respective to the fore-knowledge of God, or ir- 



13 



respective^ conditional or absolute. While in 
essential articles of Faith, as hath been roost sa« 
tisfactorily shown'*^, the various points have 
been specified, and opposite opinions condemn* 
ed ; in points less essential, such as the one 
aforementioned, and certain others, the general 
doctrine coipmon to both parties is stated, and 
the particulars, in which they vary, the extremes 
on each side the question are omitted. And 
in circumstances, under which the union of 
Protestants was most especially desirable, me- 
naced as they were in the infancy of reformatioa 
by the Papists, the wisdom of such moderation 
cannot be too highly extolled. It may be fairly 
presumed from our knowledge of the private 
opinions of Cranmer, Ridley, and others, con^ 
cerned in the formation of our articles, that 
they never would have assented to an article 
expressly declaratory of absolute Predestina- 
tion ; but they may have allowed a latitude of 
expression, which should express the common, 
and comprehend the peculiar tenets of each 
party. 



* See Bp« Cleaver's Sermon on the Articles. — A discourse not more 
..admii^able for solid and convincing ar^ment, tlian for oandoar and 
moderation. It lias been republished in a new edition of his Lord- 
'Bhi^''s woiics. 






14 



Add to this, that many Calvinists of eminent 
learning and piety, such as Martyr, Bucer, and 
especially Nowell, were active and zealous in- 
struments of reformation, to whose opinions and 
feelings respect and tenderness were due. 
Thus sanctioned, and observing the cautious 
silence of our Homilies, (a model prescribed to 
us in preaching to the people) in which not one 
word is mentioned about Predestination, we 
wave the discussion of tlie question, and, though 
it cannot be expected, that we should adopt the 
language of those, in whose opinions we do not 
entirely coincide, we avoid, as much as possi- 
ble, giving unnecessary offence. 

That Jesus Christ, the eternal Son of God, 
came iiito the world in our nature to save sin- 
ners, to purchase unto himself a people zealous 
of good works, is the fundamental doctrine of 
our religion, and the basis of our preaching, to 
which we add the instructions, the promises, 
and threatenings of the Gospel ; unfolding at 
one time, the consolations, at another, the ter- 
rors of the Lord ; and surely there caq be nor- 
thing offensive in these topics to any sincere 
Christian? The Arminian and the Calvinist 
might listen to them with comfort and edifica- 
tion. And would to God, that avoiding a curi- 
osity too prying into questions engendering 



^ 



15 



strife, rather than godliness and love, they 
could in Christian unity and fellowship em- 
brace *' the promises generally proposed to us 
in Scripture." Both parties are anxious to 
vindicate different attributes of the Deity^ let 
them do each other the justice to acknowledge 
this^ and judge charitably of their brethren. 
Both parties profess^ that the salvation of fal- 
len man is of free grace on God's part, unmerit- 
ed on the part of man. Piety and virtue are 
not limited to either tenet. They in common 
entertain a grateful sense of God's mercy in 
Christ ; why therefore will not our Calvinistic 
brethren unite with us in commemorating that 
Redeemer's deaths in supplicating the Divine 
aid^ and the forgiveness of occasional lapses ? 
Surely they may accord in lauding the mercy 
of God, who manifested his provident love, by 
preparing a kingdom from the beginning for the 
faithful : a view of Predestination this^ most 
encouraging and consolatory ! Approximating 
in the general view^ and maintaining in com- 
mon so many truths of moment and interest^ it 
is folly to quarrel about some unessential parti- 
culars ; it is a needless injury to the Church. of 
Christ to violate its. unity on such grounds; 
and/ let it be considered, that the wranglings of 
men cannot alter^ nor modify the purpo8es..of 
the Almighty. 



16 



3; I shall lastly^ advert to another topic of 
censure — the ilNsuccess, as it i^ alledged, of 
the regular Clergy, in moving and aifectiug the 
minds of their audience. Neither does the li- 
turgy, nor the preaching of the established Mi- 
nisters^ carry with theai that unction, nor pror 
duce the spiritual effect, and those strong emo- 
tions which. mark the extemporaneous harangues 
and: prayers of others, and attest^ as their votar 
ries aver, the power with which they speak. 1^ 
must be granted, that the effusions of some oc- 
casionally prodiice very striking effects for the 
time: but I believe, that the most intelligent 
and literate of these teachers are not the most 
successful in exciting such emotions^ and that 
they, wdo are so powerfully impressed with 
them; are not usually the most exemplary, in 
their subsequent conduct. Genuine eloquence 

w 

is indeed a noble^ and let me add, a very rare 
talent^ from which we cannot withhold our ad- 
miration and applause; but genuine eloquence 
is tempered with solid and cultivated judgment. 
It reasons and persuades ; having first addres- 
sed itself to the understanding, it then applies 
its magic to the heart. It sends away the hear- 
er convinced, and determined to act^ but not 
agitated beyond the bounds of sober reason, 
fixteitipprapeouis eloquence^ however^ is not so 



17 



c^ential to the Divine, as it is to the Statesman 
and the Lawyer. In the shifting turns of a de- 
bate, or unexpected novelty df evidence, the 
pre-composed oration v^ould often be inapplica- 
ble. This cannot be the case with the former. 
He may^ therefore^ leisurely prepare his dis- 
eoiirse, and duly ponder every sentence^ on a 
subject so momentous. If it be said, that the 
lively manner of speaking will be wanting, we 
reply, that the nature of the subject requires 
not the flourish of oratory; in itself transcen* 
dently important and interesting, a solemn and 
impressive delivery of its truth is sufficiently 
attractive for those, who attend with the desire 
of spiritual improvement, and not from a curi- 
osity of hearing a fluent speaker. I will ven- 
ture to addj that it will be more permanently 
efficacious, even with the thoughtless and a- 
bandoned, than vehement rant and superficial 
declamation. ... 

It may be observed too, that the happiest 
specimens of oratory in ancient and modern 
tiroes, with some few exceptions, are well known 
to have been prepared compositions; and, if 
preparatory labour was useful to persons of 
distinguished genius, ensuring correctness even 
ip their unstudied replies, we may well sup* 
pose it to be of supreme utility to others. 

VOL. I.] D 



IS 



The extemporaneous mode from its novelty hM 
often great attractions, which it would lose by 
l^eneral adoption ; in a neighbouring country it 
is in general used, and yet the Seceders are 
more numerous in proportion^ and more hostile 
than in this. 

But it has Jbeen objected, that, while our 
preaching is the result of study and labour^ the 
effusions of others proceed more immediately 
from the Spirit^ and that hence are produced 
the effects experienced by some^ under the 
word^ as it is expressed. But if such preten- ' 
sions to inspiration be allowed, what distinction 
is left to the inspired writers of Holy Scripture ? 
In truth, they are totally unwarranted, and 
however credited by the illiterate, to whom the 
power of eloquence is unknown, will be re^ 
garded by the well-informed, in the light of im- 
posture. 

That the Almighty strengthens and enlight- 
ens the faculties of the mind by the same spirit, 
by which he sanctifies the heart of the faithful' 
suppliant, is an undeniable truth. But surely 
such assistance may be ministered in the closet, 
as well as in the pulpit, and a blessing may co-> 
operate with the delivery of such pre-composed 
sermons, no less than with most unpremeditated 
addresses. 



19 



' Again, it has been objected, that the estab- 
lished Clergy are mostly occupied in inculcating 
Tarious doctrines, and moral lessons of the Gos« 
pei^ while some discbarge a more important of- 
fice, and more* properly evangelical, by pro- 
pounding to >vretched sinners, the virtue of 
Christ's blood to >vasb away sins of the deepest 
dye, and unweariedly exhorting them to repen- 
tance and conversion « 

This is certainly a prime and most moment^ 
ous point of doctrine, but the circumstanceSp 
when and where it is seasonable, must be left to 
the discretion of the ministry. I apprehend 
that in congregations of Christians regularly 
brought up in religious habits^ it should be oc- 
casionally introduced ; because all are liable 
to transgress^ and the most depraved will occa- 
sionally attend our places of worship^ but that 
it ought not to be the constant^ unvaried sub- 
ject of our discourses. 

At the same time^ let me not be understood 
as disapproving of the lowliest and inost fre- 
qent humiliation, before the throne of Almighty 
God, relatively to whose most perfect sanctity, 
the best among men, however prct-eminent above 
their fellow-creatures in grace and goodness^ 
are impure and defective. 

Obaerve the scope erf St. Paul's Epistles to 

d2 



*• '"^^ "^^'"*'l » *,* - - ^ ^m .^f-*^ 






so 



several established churches. He commends 
their progress in faith and holiness^ and con- 
jures them by the mercy of Christy who had 
called them from darkness to light, to walk 
'worthily of that vocation ; to press forward, as 
he himself did, toward the mark, for the prize 
of the high calling of God, in Christ Jesus. 
Various are the points of doctrine and precept, 
which the Epistles of this great Apostle contain, 
each adapted to the existing circumstances of 
the church addressed, and conjointly forming a 
whole^ which should be an invaluable treasure 
to Christians in every age. 

In one Epistle, we find him urging the neces- 
sity to Jew and Gentile of reconciliation with 
God through Christ, withal showing the incom- 
patibility of such a state with continuance in 
sin ; ih another^ correcting errors, censuring 
corruptions, or opposing the gain-sayers. At 
one time, he delineates the operations of the 
Spirit, at another, he illustrates the Christian 
GBConomy from the typifying dispensation of 
the Jews, and demonstrates its superior efficacy, 
and transcendent dignity and importance. Of- 
tentimes he takes occasion to applaud the pro- 
ficiency of the faithful, affectionately intreating 
and exhorting by every mode of encouragement 
to perseverance ; but every where he inculcateei 



<> 



21 



the purest morality^ and most etilarged'clmrity; 
Equally replete with divine love^ and exalted 
views of bolines and piety^ are the i?riting;B of 
the other Apostles. Thus diversified and not 
circumscribed within the limits of a solitary 
doctrine are our addresses to the reg^uliEJr 
€iir{!dtiattsofoiir Church, whiMe piety, Itrost^ 
!s not the more questionable, for being unais- 
Tii^ming^and unobtrusive. 

Most especially, we remind those Christians, 
Ivho have bieen trained up from childhood in 
liabils of piety and virtue, of their peculiarly 
Mppy lot, for which their gratitude is due to 
Divide Providence. Happj and favoured souls ! 
who have escaped the bitterness of repentance, 
having been free from j^ins of magnitude: 
vrhose state of grace, though their growth bafi| 
lieen gradual, and therefore not assignable tQ 
any predse time of conversion, is no less 01 
teercy on that account. We conjure them by 
that mercy, by the glorious hope of their cal- 
ling, to perfect holiness in the fear of God. 

To the vicious, whose hearts begin to smite 
them, we display the gracious offers of pardon 
to the returning penitent. But we exhort them 

• 

to lose no time in beginning the important 
-work of repentance ; because life is uncertain, 
the task is difficult, and the difficulties accnmu?- 



^**awxia 



.p. -4 



92 



late by delay. Thorough reformation is yery rarely 
indeed of sudden growth, and, if such were our 
description of it, it would be false in point of fact, 
and the facility, with which it were said to be 
effected, might relax the caution of others. 
However anxious we may be to reclaim the 
wandering sinner, we are not to endanger the 
safety of the remaining ninety and nine, by 
holding out the hope of easy renovation — with- 
al tdo often delusive. With truth and sincerity 
we announce to the sinner^ that repentance is a 
bitter draught, the acquisition of opposite ha- 
bits gradual; but that numbers^ praised and 
blessed be God ! have been successful in the 
conflict ; that the misery to be avoided, and the 
happiness to be aimed at, are beyond descripti- 
on or conception ; that the Lord will never be 
.wanting to those, who are not wanting to them* 
selves , and that none should despondently 
consider themselves as given up to a reprobate 
mind, who are desirous of salvation, 

But they not only object to the matter and 
mode of our preaching ; they appear^ if we 
may judge Yrom the infrequency of their at- 
tendance, even when there is no sermon^ to dis- 
relish our Liturgy. What unaccountable in- 
consistency in orthodox believers. For to a 
mind duly sensible of human frailty, and of the 



^ 



mercy of God in Christ, what can be conceived 
more in unison with its feelings ? The scriptu- 
ral passages indicative of God's willingness to 
foi^ive the returning sinner ; the solemn exhort- 
ation ; the humble confession, and earnest sup- 
plication for pardon through Christ ; the decla- 
rlition of forgiveness to the sincerely penitent^ 
from the lips of the authorized ministers of re- 
donciliation ; the holy strains of the sweet 
Psalmist of Israel^ which the faithful spiritually 
apply to the Messiah to the Church in general, or 
to their own situation; the instructive lessons from 
Scripture ; the enumeration in the Prayers and 
Litany of every desirable blessing, and of CTcry 
evil to be deprecated ; the sublimity and pathos 
displayed in the several offices ; all these ex- 
cellencies combined render our Church service, 
the beauty of holiness^ and the powerful means 
of grace and edificatibn. 

If the want of novelty be objected^ it is surely 
an unseasonable and misplaced objection ; for, 
on such occasions, devotion and not curiosity 
should actuate the mind. Besides^ it is a true^ 
though an old and trite observation, that in ex- 
temporary prayer, the hearers seem intent in 
listening, rather than uniting in suppfication. 
It should be moreover considered, of what in- 
estimable value our Liturgy has been to the 



24 



true religion, in these days of apostacy, as a 
safe guard. The great articles of our faitb^ in- 
grafted in our service^ and pervading every 
page of it^ are regularly impressed on the 
minds of the people. The frequency of their 
insertion serves, as a beacon, to guard from im- 
pious heresies. Desertion from the ancient 
and true faith has principally taken place in so« 
cieties destitute of this aid. It is^ where all bad 
been left to the discretion of teachers, that they 
and their hearers have most frequently made 
ship-wreck of the true profession. This con- 
sideration ought to have its due weigl^t with or- 
thodox believers, and should induce them not 
to reject rashly and capriciously what has been 
proved. by experience to possess so much utility. 

I trust it has been satisfactorily shown, that 
the alledged causes are insufficiently to justify 
separation from our Churchy and that enough 
has been adduced to exculpate the Clergy from 
the charge of giving occasion for it. 

Before I conclude, it may not be wholly fo- 
reign to the subject of this discourse, nor use- 
less, to mention what appear to me to be some 
of the principal causes of the dissension amQUg 
the members of the Church, 

1. The strong persuasion, which the people, 
especially of this part of the kingdom, have of 



25 



predestination, even in ordinary life^ prepares 
their minds for the admission of it in religion 
also. 

2. The tendency of the multitude^ when un- 
influenced by the pomp and parade of religious 
ceremonies^ so predominant in the Church of 
Kome^ to be attracted by vehemence and en-- 
thusiasm. 

3. Early prepossession is also a most power- 
ful principle^ which will necessarily operate in 
the families of separatists; and has^ of late 
years^ been industriously applied, in this part 
of the country, beyond that limits with too little 
counteraction. 

The instruction of youtb*^ under the directioa 
of the Clergy, assisted by pious and respectable 
laymen, is the obvious corrective of the latter ; 
and, indeed of the two former causes^ in the 
rising generation. I am truly happy therefore^ 
to be informed, that the institution of Sunday 
Schools is injoined by high authority in this di- 
ocese^ and no time should be lost in adopting 
the measure. Every month, every week, I had 



• Dr. Bell^ Book on the Madras School will afford great asdstance 
to my clerical brethren, in conducting the parochial ichoob. It if told 
at the moderate price of 8«. 

VOL. I.J E 



iik,.flai^^MM.jd^ti^iaMflL 



26 



almost said^ every day's delay is fraught with 
injorioQS consequences. 

If the established Clergy will exert them* 
selves in this most essential point ; if they will 
continue to exhibit that impartial spirit of be- 
nevolence, towards all of every Sect, which 
now so honourably distinguishes them ; if they 
will persevere in the zealous discharge of their 
duty, notwithstanding the obstacles and dis- 
couragements which they meet with, and the 
absurd calumnies and vulgar ribaldry thrown 
on the order by the ill-designing, there is ration* 
al ground to hope, that desertion from the es- 
tablished Church will be considerablv diminish- 
ed« And, perhaps, when the ferment shall 
have subsided, and it has subsided with many 
powerful sects, in different ages, we or our suc- 
cessors may have to welcome the return of the 
wanderers to the ancient fold. 

God of his mercy grant that each individual 
of us may take such earnest heed to his charge, 
and so faithfully feed the flock of Christ, 
which he has purchased with his own blood, 
that he may appear before the tribunal of the 
great Shepherd without dismay, and receive 
the glorious reward of those, who shall have 
called many to righteousness, and shall shine 
like the brightness of the firmament for ever. 



^- J 



37 



PlbSaSTB X. 



CSKNA0Wia OWKINIDOOION TR XFENOTL. 



Barnwyr in. 20. 
Gair oddi wrth Dduw sydd gennjif atiat ti: 

I^S trowch i'r bennod, o ba un y cymmer- 
wyd y geiriau yma, chwi a welwch mai 
gan Ehwd y traetbwyd bwy, yr bwn y darfa i 
Dduw gyfodi i fod yn waredwr Tw bobl Israel. 
Hwy a lefarwyd wrth Eglon^ brenhin Moab, yr 
hwn yr oedd yr Israeliaid yn ei wasanaethu 
dros ddeunaw miynedd. Yn hir y buasent yn 
^uddfan dan ei iau ; ond o'r diwedd gwaedd- 
asant ar yr Arglwydd^ ac efe a glybu en Ilefain. 
JBhwd^ ar orchymyn y Goruchaf^ a aeth at y 
brenhin, ac wedi cael dyfodfa atto a adroddodd 
eirian 'r testyn wrtho, " Gair oddi wrth Dduw 
sydd gennyf attat." Gair arswydus, ofnadwy. 
Gynted ac y cyfododd y brenhin o'i eisteddle, 
£hwd a gymmerodd ddagger, neu gleddyf byr, 
oddi tan ei fantell^ ac a'i lladdodd ef. 

e2 



28 



Wrth ddarllen yr han^s yma^ na thybied neb 
mai gweitbred ydyw hon y gallwn ni wneittbar 
yn gyfFelyb iddi. Ni fyddai 'n gyfreithlawn i 
ni achub ein hunaiQ yn y modd yma, le^ rhag 
trais a gorthrymder. A phechadurus y buasai 
gweitbred Ehwd, ond bod ganddo arcbiad ar- 
bennig oddi wrtb Dduw i ladd Egloi^ orthrym- 
mwr creulon ei bobK Yn hytracb, dysgwn 
oddi wrtb yr banes i ocbel digio yr Arglwydd, 
fel y gwnaeth Eglon, i ofni Duw a'i farnedig- 
aetbau, a gweddio na tborrer ni ymaitb yngbanol 
ein pecbodau. Nid oes prinder moddion ar yr 
Arglwydd i gospi 'r troseddwr, a sutt bynnag 
y rbyngo fodd iddo wneuthur bynny, pa un 
bynnag ai trwy glefyd, ai marwolaeth^ trwy ddn, 
ai trwy dymbestl, trwy law dyn ai cleddyf ang- 
el, — "Cyfiawn ydyw ef yn ei boll fiyrdd, a 
sanctaidd yn ei boll weithredoedd." 

A*r cyfryw oedd yr acbos adrodd geiriaa fy 
nbestyn. Ond fe ellid eu cymmwyso at achos- 
ion eraill. Fe all pob un o weinidogion yr 
Efengyl ymarfer 4'r geiriau, a dywedyd wrth 
bob un o'u gwrandawyr, '^Gair oddi wrth 
Dduw sydd gennyf attat." A chennad dra 
pbwysfawr a difrif y w bi, yn gymmaint a'i bod 
yn bertbynol i iacbawdwriaetb eneidiau anfar- 
\irol. • Dyma 'r deunydd a wnaf yn awr o*r 
geiriau^ gan ystyried, 



29 



I. Mai cenhadon Diiw yw gweinidogion yr 
Efengy 1 . 

Nid ydynt^ bid sicr^ yn genhadon iddo, fel yr 
oedd Ehwdy a awdurdodwyd yn ddigyfrwug 
gan Dduw ei hun i'w ei ddanfon ar yr achos 
neillduol hwnnw. Ac nid ydynt yn genhadon 
iddo fel yr oedd y Prophwydi a'r Apostolion. 
Nid oes ganddynt ddim newydd i'w ddatguddio; 
Nid ydynt yn cymmeryd arnynt fod wedi eu 
hysprydoli fel yr Apostolion^ nag yn meddianu 
yr un gallu, na 'r gyffelyb awdurdod, er bod yr 
Yspryd yn eu cynnorthwyo. Ond fe ellid eu 
galw yn genhadon i Dduw mewn ystyr arall. 
Eu swydd ydyw adgofio dynion o'i ewyllys efy a 
datgan ei wirionedd, a pherswadio dynion i 
dderbyn ei gynnygiad graslawn o faddeuant ac 
iacbawdwriaeth. Yr Ysgrythyrau yw 'r Uyfr 
He y ceir eu hyfforddiad ; a thra b6nt yn cyd- 
fyned 4'r Ysgrythyr, fe ellir dywedyd mai gair 
oddi wrth Dduw sydd ganddynt. 

Mae 'n canlyn oddi wrth hyn, y dylai gwei- 
nidogion fod yn ffyddlawn yn cyflawni eu cen- 
nadwriaeth. Gan eu bod yn genhadon i Ddaw, 
wedi cael ymddiried Efengyl Crist iddynt^ 
rhaid iddynt gwblhau eu gprchwyl gyda hyf- 
dra a chywirdeb^ megis rhai y bydd gorfod 
iddynt roddi cyfrif. Nid rhydd iddynt gym- 
nieryd eu dewis^ pa un y gwnant ai adrodd eu 



mim 



30 



fieges ai peidio ; ond rhaid iddynt draethn yn. 
h^f, fel y mae 'n gweddu iddynt; nid yn trin 
gair Daw yn dwyllodrus, ond yn mynegu holi 
gyngor yr Arglwydd, cyn mhelied ag y dat- 
gaddir ef yn ei Efengyl. Medd St. Paul, am 
ei ran ef^ ^^ Angenrhaid a osodwyd arnaf, a gwae 
jfydd i mi, oni phregethaf yr Efengyl." — 1 Cor. 
ix. 16. Ni fydd anewyllysgarwch dynion i 
glywed y gwirionedd ddim yn esgu« am ei gadve 
draw oddi wrthynt. Er mor anhyfryd ga»- 
ddynt, rhaid iddynt gftel ei glywed. Clywch 
fe! y dy wed odd Duw wrth Ezeciel, *' Ll^fara 
di fy ngeiriau wrthynt, pa un bynnag a wn^lont 
ai gwrando ai pcfidio." — £zec. ii. 7. Ac yn y 
bennod nesaf, medd ef, '' Pan ddywedwyf wrth 
y drygionus, Gan farw y byddi farw ; oni ry* 
buddi ef, ac oni lefari i rybuddio 'r drygionus 
oddi wrth ei ddryg-ffordd, fel y byddo byw ; y 
drygionus hwn a fydd marw ya ei anwiredd : 
ond ei waed ef a ofynaf fi ar dy law di." Ond 
iddychwelyd at siampi St. Panl: *'GIAnwyf 
fi/' medd ef wrth henuriaid Eglwys Ephesus^ 
'* oddi wrtli waed pawb oil," (a deliwch sylw, 
pabam,) ''canys ni ymatteliais rhag mynegi i 
chwi boll gyngor Duw." — Act, xx. 5i6. Ei 
ffyddlondeb yn cwblhau 'r gennad a ymddiried- 
wyd iddo oedd sylfaen ei hyder, o berwydd ei 
bod yn tystio ei gy wirdeb. 



Si 



Mae 'n canlyn, hefyd, oddi wrth yr hyn a 
ddywetpwyd^ mai on dynion a esgealasant 
ivrando ar y gair a adroddir wrthynt, y perygl 
fydd arnynt eu hunain. Os gofynir gan weini* 
dogion y gair i fod yn ffyddlawn yn ei draethu^ 
nid oes mo 'r ammeu nad yw 'n ddyledus ar 
y sawl y danfonwyd hwy attynt^ ymwrando ytt 
ddyfal ac yn ddifrifol, Y mae 'n Hiachawdwr 
yn dangos hyn trwy ei eirian wrth ei Apostol- 
lon, pan ddanfonodd hwynt i bregethu V £feng^ 
yl, " Pwy bynnag a'ch derbynio chwi, sydd ya 
fy nerbyn i ;" ond o'r tu arall, medd ef, "Pwy 
bynnag ni 'ch derbynio chwi, ac ni wrandawo 
eich geiriau^ esniwythach fydd i dir y Sodom- 
laid a'r Gomorriaid yn nydd y farn« nag Tr ddi- 
uas bono." Er mai wrth yr Apostolion y lief- 
arodd ein Hiachawdwr^ ac mewn perthynas 
iddynt hwy yn enwedig, etto maent yn amlwg 
yn dysgu 'r ddyledswydd bwysfawr o wrando 
ar weinidogion eraill^ ac yn dangos y perygl'ar- 
swydus o esgeulusO gwneuthur felly : canys i'r 
ryffelyb bwrpas y maent yn dyfod, sef er iach- 
awdwriaeth eneidiau. 

Y cynghorion hyn, gan hynny, "Yrhwn 
sydd ganddo glustiau i wrando, gwrandawed ; ** 
ac, •* Edrychwch pa fodd y clywoch," sy 'n 
perthyn i Grist'nogion yn awr, fel yn y prif- 
oesoedd ; canys gair oddi wrth Dduw sydd gan 






32 



weinidogioD yr Efengyl attynt, " Yn y rhai 
coUedig^ yn arogl roarwolaeth i farwolaeth , ac 
yn y rhai cadwedig, yn arogl bywyd i fywyd. — 
2 Cor, ii. 16. Gwrthod y fath air gwerthfawr, 
dibrisio cymmaint brain t^ colli adeg o'r fath, 
troi 'r glust fyddar ar wahoddiad mor raslawn, 
fydd yn bechod gortbrymmaf, ac yn baeddol o 
gospedigaeth gyfattebol. 

Gwedi sylwi ar y geiriau yn eu hystyr cyffre- 
dinol^ mi a draethaf arnynt yn fwy arbenig. 
Gwelsoch wrth yr hyn a ddywedwyd, fod gan 
weinidog yr Efengyl air oddi wrth Dduw at ei 
wrandawyr; bod yn angenrhaid iddo fod yn 
ifyddlon yn ei gennad ; a bod yn gorwedd ar- 
nynt hwythau edrych pa fodd y derbyniant hi. 
Rhesymol ynteu ydyw gofyn beth y w 'r gennad 
y mae yn ei dwyn ? Swm a sylwedd ei neges 
yw hyn, *' Ddyfod o lesu Grist i'r byd i gadw 
pechaduriaid ; " — ** Bod Duw yn Nghrist yn 
cymmodi 'r byd dg ef ei hun, heb gyfrif iddynt 
eu pechodau."— 2 Cor. v. 19. Ddarfod i'r Holl- 
alluog o drugaredd anfeidrol i'n lieneidiau ddar- 
paru dyfodfa atto ei hun, ffordd ar hyd yr hon 
y gallwn nesau atto gyda hyder yn awr, a gob- 
aith o fynediad gogoneddus i'w bresennoldeb ar 
ol hyn : ffordd o gael madden ein pechodau, 
sancteiddio ein heneidiau^ ac agor teyrnas nef- 
oedd i ni. Mae lesu Grist ydyw 'r ffordd 



33 



yma, yr hwn y tywalltwyd ei waed i wneutbur 
iawn dros ein pechodau, i brynnu i ni ddawD yr 
Yspryd Glan, a hawl i fywyd tragywyddol a 
gogoniant : y derbynir yn raslawn pwy byii- 
nag a ddaw at Dduw ar hyd y fibrdd ynm, bnd 
y sawl a wrthodant ddyfod a ddygant arnynt ea 
hunain ddamnedigaeth fwy. Dyma swm a syl- 
wedd y gennad y raae gweinidog Duw yii ei 
dwyn at ei wrandawyr; dyma 'r gair oddi wrth 
Dduw sydd ganddo iV ddatgan. Ond y mae 
amryw bethau ynddo iV cymmwyso at ainryw 
fatb o bobl ; ac oddi eithr iddynt gael eu cym-i 
mwyso felly, ni fydd y gair mor fuddiol ac mor 
effeithiol i gynhyrfu a chyffroi. I'r perwyl yma 
ystyriwn beth yr ydys 

laf. yn dywedyd wrth yr esgeulus a'r ys» 
mala, y rhai, pa un bynnag ai hen ai ieuaibgc^ 
goludog ai tlodion, ydynt yn byw mewn llwyr 
ddifrawch mewn perthynas i gyflwr eu heneid- 
iaUy ac i dragywyddoldeb. Llaweroedd, y mae 
lie i bfni, ydynt yn y falh gyflwr. Diwyd yn ed 
galwedigaeth fydol, gweddol yn eu hymddyg- 
iad, le, yn barchus yn y byd ; ond y maent, 
ysywaeth, yn esgeulus mewn perthynas i'r 
bywyd nesaf : nid ydynt yn gofalu am ^aho 
megis yr unig beth angenrheidiol. Er bod 
ganddynt ryw ymddangosiad o gre^ydd, er eu 
bod yn dyfod weitbiau i'r addoliad cyhoedd ; 

VOL. I.] F 



34 



Hid oes ganddynt deimlad parhaus, pethau eraill 
sydd yn meddianna eu calonnau. Yr awrbon, 
at yr hoU gyfjry w rai, gair sydd yn yr Efengyl, 
a gair cyffrous iawn, •' Deffro di yr hwn wyt 
yn cysgu, a chyfod oddi wrth y meirw, a Christ 
a oleua i ti.'' — Eph. v. 14. " Y mae hi weithian 
yn bryd i ni ddeffroi o gysgu ; — — y nds a 
gerddodd ymhell, a'r dydd a nesaodd." — Rhuf. 
xiii. 11. '^Ymdrechwch am fyned i mewn 
trwy 'r porth cyfyng. Ystyriwch eich flyrdd. 
Cymmerwch afael ar y bywyd tragywyddol." 

2. Trown yn nesaf at yr halogedig a'r an- 
nuwiol, at y sawl sy 'n gwneuthur arfer yti wir- 
foddol o bechod ; yn rhoddi rhwysg i chwantau 
drwg^ i dnedd anonest^ ac yspryd maleisus ; y 
sawl sy 'n barod i ruthro i ormodedd ar bob 
adeg ; i d wyllo a gwneuthur cam^ bryd bynnag 
y medront ; i ymollwng i chwant ddrwg^ neu 
gynfigen, neu falais^ bryd bynnag y bo profed- 
igaeth yn ett denu. Beth yw gair yr Efengyl 
at y cyfryw bechaduriaid ysgeler? "Oni 
wyddoch chwi^ na chaiff yr anghyfiawn^ na'r 
sawl sy 'n gwneuthur y cyfryw bethau^ etifeddu 
teyrnas Dduw? Na thwyller chwt, ni wat- 
worir Duw, canys beth bynnag a hauo dyn, 
faynny hefyd a f(&d efe. Digofaint Duw a ddat- 
guddiwyd o'r nef yn erbyn pob annuwioldeb 
ac anghyfiawnder dynion/' Nid ydych ond yn 



85 



trysori digofaint i cbwi eich honain erbyn dydd 
digofaint. Cymmerwch rybudd mewp pryd. 
Torrwch ymaith eich pechodau trwy edifeirwcb^ 
canys oni edifarbewch^ cbwi a ddifethir. Dy- 
cbwelwch a cbredwcb yr Efengy], fel y dileer 
eicb pecbodau ; canys yr boll rai digrSd a r 
anedifeiriol a g4nt eu rban yn y Uya sy 'n Uosgi 
A th&D a brwmstan. 

Fe ellid yn nesaf adrodd y gair oddi wrth 
Dduw vfrlh y cbwiliwr difrifol a gostyngedig, 
yr hwn y mae ei enaid yn sychedig am Dduw ^ 
yr hwn^ wedi ei ddwyn i deimlo nior werthfawr 
ydy w gwybodaeth ddwyfol, sydd yn chwilio yn 
ofalus am dani trwy 'r moddion gosodedig, yr 
hwn iV dyben yma sy 'n darllen ac yn gwrando 
gair Duw^ yn gweddio am ddoetbineb oddi 
ncbod, ac yn cbwilio .am dani fel am drysor 
cuddiedig. Oes ynja un o'r cyfryw yn ein 
plitb ? Y mae gair oddi- wrtb Dduw atto ef 
hefyd, gair cyflawn o r&s a cbysur, ^* Gwyn eu 
byd y rbai sydd arnynt newyn a sycbed am 
gyfiawnder^ canys bwy a ddiWellir. Fob na 
sy 'n gofyn, sy 'n derbyn. Os bydd ar neb o 
honocb eisiau doetbineb^ gofyned gan Ddaw» 
yr bwn sy 'n rboi yn baelionus i bawbj ac beb 
ddannod^ a bi a roddir iddo ef." 

Y mae matb arall o bobl wrth y rbai y 
gellid adrodd y gair oddi wrth Dduw, a llym 

J? 2 



36 



gerydd y dylai fod, Dynion ydyw y rhain sydd 
""^ Tvedi adnaibod ffordd cyfiawnder, a throi oddt 
'wrth y gorchymyn sanctaidd a draddodwyd 
iddynt." — 2 Pedr ii. 21. Dynion ydynt a argy- 
hoeddwyd unwaith mor bwysfawr ydyw cre- 
fyidd^ ac a wnaethant brofles ddifrtfol o honi ; 
cynhyrfwyd eu meddyliau gan yr Jlfengyl, a 
phrofasant nerthoedd y byd a ddaw: yn teimlo 
bod eisiau cyfnewid mawr ar eu calonnau a'u 
bucheddau, fe ddarfu iddynt ddechreu gwelU 
hau eu ffyrdd, a chychwyn ar hyd ]lw;^brau 
newydd. Ond, ysy waeth ! eu mwyuder a ym-? 
adawodd fel cwmmwl y boreu, ac fel gwlith 
boretiul. £u bwriad o wellhau a ddiflannodd. 
ac aeth yn ddiddim. Chwant y cnawd, chwant 
y llygad, a balchder y bywyd a orchfygodd eu 
hargyboeddiad. Eu hen arferion a'u hail-feis- 
trolodd hwynt. Aethant.yn ddifatter am gyr- 
chu i'r Eglwys, yn ddifatter am ddarllen y 
Bibi, ac yn esgeulus yn eu gweddiau dirgeh 
Eu cydwybod a galedir fwy-fwy^beunydd; eu 
serchiadau sy 'n dychwelyd yn brysur at y 
byd : y niae llwybrau pechod yn decbreu bod 
yn fwy hyfryd ganddynt ria ffyrdd Duw. 

Yrwan, os oes rhai o'r cyfryw yn ein plith, 
gwybyddant fod gair oddi wrih Dduw attynt 
hwythau hefyd. Yr ydych, drueiniaid, yn cilio 
yn dl yn fuan i ddistryw. *•* Os tyn neb yn ol/' 



37 



medd D|]w> *f niymfoddlona fy enaid ynddo/' 
O! g:i¥elwch ^ich perygl; eich diwedda.fydd o 
gwaetb na 'ch decbreuad. 'VCofia, gan hynny/' 
medd yr Arglwydd, "o ba ley syrthiaist, ac 
edifarbA, a gwna y gweithredoedd cyntaf ; ac 
onid ^ yr wyf fi yn dyfod attat ti ar frys, ac mi 
a symmudaf dy ganhwyllbren di allan o'i le^ oni 
edifarhai di.'^ — Dat. lu 5. 

Ond Did bwyrach y mae math arall o ddyn 
yn ein.my«g. Fe all fod un^ yr hwn ymae ei 
galon yq iQin gan deimlad o bechod ; yr hwiii 
wedi dyfod i ganfod ei euogrwydd a'i berygl; 
6ydd yn llawn o ofn a braw. Mae 'n gwybod ddar- 
fpd idda dros bir amser ddigio Du w, a chyffroi ei 
lid ; ac yn awr par beth a wna ef, pa sott y bydd 
iddo ffoi rhag barn ei gyfraith gyfiawn ef^ i ba 
le y dianga> pa beth a woa ef i fod yn gadwedig; 
- Oes un a'r cyfryw yn y fan yma, sydd yn 
teimlo, yn meddwl^ yn chwilied fel byn — yn ei 
gondemnio ei hun^ yn llefain am drugaredd? 
Dyweder wrtb y fath enaid cystuddiedig^ fod 
llawenydd yngwydd angylion Duw am ua 
pechadqr. a edifarhao. Cymmer gysur* Yr 
iachawdwriaeth yr wyt ti yn biraethuam dani, 
sydd yn agos. Diangfa a agorwyd i ti. Crdd 
yn yr Arglwydd lesu, a chadwedig fyddi. Efe 
a gafodd bridwerth iti^ sef ei waed gwerth^ 
fawr ei htm, ac a*tb geidw rhag soddi. Y- 



38 



mae efe yn fwy awyddus i'th achub^ nag yr 
« ydwyt ti i gael dy achub. Disgynodd o'r. nef^ 
a bu farw ar y groes, er mwyn cadw pob enaid 
gorthrymmedig, edifeirioL Y mae 'n Ilefain, 
" Deuwch attaf bawb ar y sydd yn flinderog ac 
yn llwythbg." Ffowch yntcu atto ef am yin- 
wared : o herwydd i ti dy gondemnio dy hun^ 
ni wna efe dy gondemnio; o herwydd i ti 
ddyfod atto ef, efe a'th achub &g iachawdwr- 
iaeth dragy wyddol. O bydded i'w r&s dy ddys- 
gu^ dy annog, a'th gymmorth ; felly y cei es« 
mwythdra i'th enaid. 

Y mae un math o ddyn etto yn ol, wrth ba 
un y mae gennym ni air oddi wrth Dduw, sef y 
Cristion sefydlog yn ei grefydd. Un ydyw ef 
sydd wedi diangc at Grist am noddfa rhag eu- 
pgrwydd a grym pechod, aq wedi cyrhaedd 
tangnefedd a llawenydd, gatf gredu yn gwasan- 
aethu Duw, ac yn byw mewn. gobaith oV go* 
goniant a ddatguddir. Y gair at y cyfryw un 
oddi wrth,Dduw ydyw hyn, " Bydd ffyddlawn 
hyd angeu, ac mi a roddaf i ti goron y by wyd/' 
Fel dinas a osodir ar fryn, ni ellir dy guddio ; 
gan hynny Uewyrched dy oleuni ger bron dyn* 
ion. Rhodia yn ad das i'th alwedigaeth sane* 
taidd. Bydd ffrwythlawn mewn gweithredoedd 
da. Na ddiffygia yn gwneuthur daioni ; eithr 
cynnydda mewn gr&s : bydded dy gynnydd yn 
eglur i bawb Bid atgof. gennyt yr amrafael 



39 



beryglon o'th amgylch : oddi fewn, calon dwyll- 
odrus^ lygK'edig; oddi allan^ byd llithiog; o 
amgylchy ysprydol elynion heb rifedi^ yn ceisio 
dy ddistryw. Gwylia, gan hynny^ a byddaobr; 
Na fydd uchel fryd^ eithr ofna; ymostwDg i 
Todio gyd a'th Dduw ; na ddiffodda V Yapryd ; 
gweddia yn ddibaid ; ac uwchlaw pob peth yn 
«drych at lesu^ perffeithydd ein ifydd ; derbyu 
o'i gyflawnder ef gynamorth i*th boll angen- 
rheidiau, Ynghadernid yr Arglwydd Dduw 
y cerddi, ei gyflawnder ef yn unig a gofl^ ac efe 
a'th geidw^ hyd ymddangosiad ein Harglw^dd 
lesu Grist, yn ddiargyhoedd. 

Ar fod i bawb o bonoch gyrbaedd y fatb ys- 
tSid o rAs, y fatb gyflwr dedwydd, yw fy nwys 
weddi at Dduw, yn enw ein Hiacbawdwr ben- 
.j^igedig^ i ba un, &c. 



1 



40 



Pltlll»BTll II. 



CWTKP >btN a\ LYGREDIOAETH. 



RituvtafiiAiD V. 16. 

Trwy yamweid %n y daeffh barn ar boh dyn i 

jfbndem'i/i'idd. 

XT MAE V Apostol yn y testyn yn crybwyll 
am yr etiogprwydd cyffredindl sy 'n gor- 
wedd yil ^^r ar ddyniob oil. Yr oedd w^di 
daa^oB yn m^threu 'r Epistol^ bod yr luddetron 
a'r Cenhedloedd wedi eu cyd gau dab bechod ; 
ac felly wedi eu darostwng i*r penyd a osodwyd 
yn erbyn pob trosedd. Yn yr adnod hon, a 
rhai eraill oV blaen, y mae 'n chwilio allan 
fiynnon neu ddechreuad pechod, yn dangos 
sutt y cafodd fynediad i'r byd gynlaf, ac yn 
parhau fyth er bynny i gadw ei lywodraetb. 
Trwy gwyrap dyn y daeth ef ; ac o achos y 
Uwgr a ddilynodd y cwymp, y raae ei nerth a'i 
rym yn parhau. Y mae 'r Apostol yn ymegnio 
yn ddwys i'w gwneuthnr hwy yn bysbys ac yri 
deimladwy o'r caswir yma, fel y byddent os- 



41 



tyngedig yn eu meddwl wrth weled eu cyflwr 
truenus wrth natur^ a mwy awyddus i gofleidio 
yr Efengyl sy wedi darparu ineddyginia^th i'r 
aflwydd. Fel y prisient yn fwy y gre/ydd nefol 
a ddygodd eilwaith fy wyd ac anllygredigaeth i 
oleuniy gan achub dynion cwympiedig. 

A chyflFelyb foddion y mae 'r Yspryd Glan 
yn arferu yn awr^ sef dangos cwymp dyn a't 
lygredigaeth^ er mwyn gostwng balchder dyn- 
ion, a'u cymheli a'u cynbyrfu i geisio ymwared 
trwy 'r lesu. Yn gyntaf efe a'n hargyhoedda 
ni o bechod, -gwedi bynny o farn. Rbaid i ni 
fod yn deimladwy oV clwyf, cyn y clywom ar- 
nom ein bnnain ymorol am feddyginiaeth i'li 
hiachaa^ '' Mab y dyn a ddaeth i geisio ac i 
achub yr hyn a gollasid. Nid rhaid i'r rhai iacli 
wrth feddyg, ond i'r rhai cleifion." 

Ond wrth hyn y mae llaweroedd yn tram- 
gwyddo, y rhan fwyaf yn methu. Trwy an- 
wybodaeth o'u gwir gyflwr y maent yn synled 
yn rhy uchel am danynt eu hunain, yn amgen 
nag y dylent synied ; yn ofer-dybied fod dynion 
wrth naturiaeth roor gyfiawn ag erioed; neu 
fod cymmaint o'u galluoedd etto fyth ynddynt, 
a'u bod yn abl i weithio allan eu hiechydwriaeth 
trwy eu nerth a'u rheswm eu hunain. Tra bb 
dynion yn cynnwys y cyfryw w^ opiniwn, y 
maent yn chwanog i'ymchwydido yn eu oieddwl^ 
i hyderu arnynt hu hiinaih, yn lie ymddiried 

VOL. I.] G 



MM 



r 



I 



42 



iddo ef yr hwn sydd gadarn i achub, iV hwn y 
perthyn cyfiawnhau 'r anghyfiawn, a gwaredu 
ei bobl, nid yn unig rhag cospedigaeth, ond 
hefyd rhag gallu ac arglwyddiaeth eu pechodau. 

I dynnu i lawr y fath dyb gyfeiliornus, ym- 
egniafy trwy nerth Duw, i ddangos i chwl, yn 
gyntaf, bod dyn wedi cwympo yn Hwyr oddi 
wrth Dduw, a thrwy ei gwymp wedi Ilwyr ym- 
ddieithrio oddi wrtho. A gellid dangos a cha- 
darnhau hyn ddwy ffordd, — oddi wrth dystiol- 
aeth yr Ysgrythur, a phrofiad cy fired inol ; a 
digon fydd hyn i foddloni pob un' sy 'n perchi 
awdurdod Duw, ac yn pwyso tystiolaeth yn 
sobr a difrifol, fod dynion o herwydd eu cwmp 
mewn cywair truenus a llygredig, O bydded 
i'r ystyriaeth arwain pob enaid o honom atto ef 
'' a ddichon yn gwbl iachau, y rhai trwyddo ef 
sy 'n dyfod at Dduw." 

Ystyriwn, laf, dystiolaeth gair Duw, yr Ys- 
grythur sanctaidd. Ar bwngc o athrawiaeth 
raor bwysfawr, mae lie i ddjsgwyl y byddai 'r 
dystiolaeth Ysgrythyrol yn gadarn ac yn he- 
laeth : ac felly y ceir hi, Crybwyllaf rai man- 
nau yn ol y drefn yr ysgrifenwyd hwy, gan agor 
rywfaint ar eu sylwedd. Duw, ni a ddarllen- 
asom,. a wnaethai ddyn yn pi ei ddelw ei 
hiin; a'i hiliogaeih a gadwaseht y ddelw yma 
yn ei pherffeithrwydd, pe parhasai ef yn ei 



43 



tifadd-dod a'u uniondeb. Fe a gwympodd — 
delw Duw a ddilewyd — y felldith a ganlynodd. 
Pan genhedlodd Adda, gan bynny^ fab^ y mae 
yr Yspryd yn hysbysu 'n bendant^ mai yn ei 
ddelw ei bun y cenhedlwyd ef, nid yn nelw 
Duw, a'i gyffelybrwydd, yr byn oedd gynt ei 
/>rcbe8t, a'i ragorfraint, a'i ogoniant. Nid bir y 
bu cyn y profwyd byn, pan djwalltwyd gwaed 
y najll frawd gan y Hall; golwg drymllyd i'n 
rbieni cyntaf, yn ddangosiad echrydus o ddrwg- 
effaith eu trosedd, ac arwydd ofnadwy o ddigo- 
faint a dial yr HoUalluog: ac mi dybygwn ei fod 
yn dystiolaeth a pbrofiad sicr oV Uygredigaetb a 
ddaeth yn lie 'r diniweidrwydd a feddiannai 
^alon dyn cyn y cwymp. Ar ol y fatb sianipl, 
mewn un o feibion Adda ei bun, o'r Uygredig- 
aetb a darddodd oddi wrth y cwymp, Uai rby- 
fedd fydd gennyin glywed yr banes ganlynol : 
*' Yr Arglwydd a welodd mai ami oedd dryg- 
ioni dyn ar y ddaiar, a bod boll fwriad meddyl- 
fryd ei galon yn unig yn ddrygionus bob amser, 
a'r ddaiar a lygrasid ger bron Duw, a llanwasid 
y ddaiar hefyd k tbrawsedd." Dyna 'r banes y 
mae efe yn ei roi a wybu betb oedd mewn dyn. 
Drygionus oedd calon dyn y pryd yma, dryg- 
ionus oedd pob bwriad a phob meddylfryd, le, 
yr boll duedd. drwyddo cyn egino o'r dymuniant 
neu^'r bwriad, ^ drygionns oedd yn ddibaidj 

• ''ml 

o 2 



tsUL. 



1 



44 



^^wg yn tarddu.i^IIan yn wastad, fel ffrwd o 

ffyniioD yn rhedeg hyd y flwyddyn. Ond fe 

all rhai wrthddadleu^ mai nid naturiol iddynt 

oedd y drygionus duedd yma, ar ol y cwympi 

nid llwgr. a aned ynddynt ; ond mai drygionus 

yr aeth eu natur Irwy ymarfer k drygioni. Ond 

cymme^wch.eiriau Duw wrth Noah ar ol y di-» 

luw yn atleb. Onid ydyw ef yn dywedyd yn 

ei galon, wrth fwrw golwg ar y cenhedlaetbau i 

ddyfody '*N} chwanegaf felldithio 'r ddaiar mwy 

er mwyn dyn, o herwydd bod bryd calon dyn 

yn ddrwg o'i ieuengctyd/' Yma mae 'n amlwg 

bod yr Arglwy4d yn cyfrif.y drygionus weitb- 

redoedd.i galpnnc^u llygredig dynion megis y 

firwyth naturiol, Vw llygredigaeth o'u dechren* 

ad, o'u mebyd ; mae 'n debygol ddarfod i siampl* 

an drwg ac arferion chwanegu at y drygionus 

duedd, ond gwreiddyn drwg^ naturiaeth lygre- 

dig ac wedi ei gi/r,enwyno a*i chlwyfo o'r dc^ 

chreuad, y w 'r prif achos o'r drygau oil a*r an- 

foesoldeb. Er gwaethaf y gpspedigaeth ofnadwy, 

y diluw mawr, fe ddarfu i'r genhedlaeth.nesa/; 

yr un ddrwg egwyddor yn gweithio ynddynt 

ac a fu yn eu tadau^ drpi yn fuan at yr un 

ffyrdd, yn gymmaint ac amlhau o eulun-addol- 

iaeth yn gyffredinol yn nyddiau Abraham, yr 

byn oedd achos i'r Arglwydd neulltuo cenhedl 

iddo ei bun. Hawdd ynteu y gallwn ymofyn 



4& 



gyda Job sanctaidd^ '^ Pwy a ddyra beth glftn 
allaii o beth aflan ? Neb/'-^ob xiv. 4. A 
chyd-synied & .chyffes y Psalmydd^ '*Wele 
mewn anwiredd y'm lluniwydi ac mewn pechod 
y beichiogodd fy mam arnaf/' Yn y naturiaeth 
y mae 'r m^th : halogwyd y Syunon, a rhaid i-r 
firwd fod yn aflan. 

Wrth fyned ymlaen yn yr Ysgrytbur^ yr ydyi 
yn cael helaethach brofiad neu dystiolaeth o'r 
llygredigaeth cyffredinol yma* Y mae 'r Ys- 
pryd Glan trwy enau Dafydd yn mynegi i ni fel 
hyn, "Yr Arglwydd a edrychodd i lawr ar 
feibion dynion, i weled a oedd neb deallgar^ yn 
ymgeisio & Dnw. Giliodd pawb^ cyd-ymddi- 
fwynasant^ nid oes a wnSl ddaioni, nag oes nn." 
Psal. xiv. 2. A'r un peth a ddatguddiodd y r 
Yspryd i'w fab Salomon : canys ymysg yr am- 
ryw ddrygau dan yr haul^ y Pregethwr a gafodd 
weled mai bwn oedtl y pennaf, ac, yn wii^, yn 
ddecbrenad y Ueill, sef, ''fod calon meibion. 
dynion yn llawn drygioni ; ac ynfydrwydd sydd 
yn eu calon^ tra fyddant fyw^ ac ar ol hynny-y 
maetit yn myned at y meirw." Ffynnon lawn 
o ddrygioni ac anwiredd yw V galon^ yn dylifo 
drosodd mewn gweithredoedd brwnt a gwrthua 
o bob matb ; yr ynfydrwydd a gawsid megis yn 
etifeddiaeth yn ymddangos o byd^ nes i angeu 
ddyfod yn derfyn ac yn gospedigaeth. 



' 



46 



Tr oedd gan y Prophwydi sanctaidd hefyd yr 
1ID farn am y petb^ yr un meddwl o yst&d a na- 
tariaeth lygredig dynion. Meddai Jeremiah, 
" Y galon sydd fwy ei thwyll na dim, a drwg 
ddiobaith ydy w, pwy a'i hedwyn ? " Yn gicr 
dyfnder o Iwgr ydyw hi^ ar ol chwilio a phlymio 
hyd yr eithaf, ni cheir mor gwaelod. Nis gwyr 
neb hyd a dyfnder yr anwiredd sy 'n trigo 
mewn anian lygredig. 

Ein Harglwydd bendigedig^ gan hynny^ pan 
oedd ef ei bun ar y ddaiar, gyd ag amryw bys^ 
bysiadau ac addysg bwysfawr. a ddangosodd 
pa bethau yn enwedig a balogai ddyn ; y mae 
yn hysbysu ymbellacb en bod yn cael eu de- 
chreuad yn y galon. "O'r galon," medd ef, 
" y mae meddyliau drwg yn dyfod allan^ Uadd- 
iadau^ tor-priodasau^ godinebau/ lladradau, 
cam-dy8tiolaethau, cablau/* Yno y mae badau 
ac egwyddorion pecbod i'w cael ; ac oddi yno, 
megis o wely brwd a ffrwythlawn, y mae bwr- 
iadau drygionus a drwg-weithredoedd yn tar- 
ddu allan yn helaeth. Ac y mae byn yn dyfod 
o angenrbaid oddi wrth ddarfod ein geni yn y 
byd ; canys betb bynnag a aned or cnawd sydd 
gnawd. Ein naturiaeth a elwir yn gnawd, o 
herwydd ei bod cyn ei badnewyddu yn hoUawl 
bcb yr Yspryd ; wedi ei cbaetbiwo i chwantau 

ac anwy^au cnawdol. 

• - » . . . 

Ar ol clywed allan o'r gair mae Uygredig 



47 



ydyw ein natur, rhaid i ni ddisgwyl ymbellach 
glyved ei chondemnio, ac felly y mae 'n ysgri« 
fenedig, ^' wrth natiiriaeth yn blant digofaiDt." 
Y mae digofaint yn canlyn pechod, fel y mae 
y cysgod yn canlyn y corph ; lie bynnag y bo 
pechod, yno y mae digofaint ; a lie bynnag y 
bo digofaint, bid sicr gennym fod pechod yn 
* gorwedd wrth y drws. 

Oddi wrth yr amryw dystiolaethau a gry- 
bwyllwyd, ac yn wir oddi wrth y moddion rhy- 
feddol a drefnwyd i'n hachub, y mae mor am- 
Iwg nad ellir ei wadn, bod dyn yn greadar wedi 
cwympo, a'i lygru, a'i ddifwyno, fel nad ydyw 
mwyach, nes ei iachau^ wrth fodd Duw ; ond 
yn He bynny, yn aflan yn ei olwg sancteiddiaf. 
Ac felly y gwelwn y barna Diwygwyr ein Heg- 
Iwys, fel y canfyddir yn y nawfed Ertbygl. 
*^ Nid ydyw pechod gwreiddiol yn sefyll o ddi- 
lyn Adda^ (megis yr ofer-siarad y Morganiaid,) 
eithr bai a llygredigaetb natur pob dyn ydyw 
ar a genhedlir yn naturiol o hil Adda, trwy 'r 
hyn y mae dyn wedi myned yn dra phell oddi 
wrth gyfiawnder gwreiddiol, ac yw o'i natur- 
iaeth ei bun d'i ddychwant ar ddrygioni, megis 
y mae 'r cnawd bob amser yn .chwenychu yn 
erbyn yr yspryd, ac am hynny ymhob dyn a 
enir i'r byd hwn^ yr haeddai ddigofaiiit Duw a 
damnedigaetb." 



BdUlkcb, bebld:w tystiolaeth y gair» y mae 
prawf neu brofiad ipawb o lionoin yn dangos ac 
yB cadarnhau hyn. Gwiriimedd sicr ydyw, er 
ygwedir ef yn fynych; ac y mae 'r galon ya 
cydiaabod miti ig^ir yw, pan ddelo hi i iawn 
«ymad o boni ei bun. Er ni wSI y deillion mo 
honOy nid Uai gwir yw, bod yr haul yn lie* 
wyrchu ganol dydd. Y mae prawf pob oes ya* 
ty«tio 'rllygredigaeth a dda^uddir yn yr Ys- 
grytbur. Nid yn yr oes gyntaf y gwelwyd 
bod dfygioai dyii yo fawr ar y ddaiar, y mae 
cwjnfan pob oes ^nlyfiol yn profi bod yr un^ 
rhjrw acbos yn gweithio er y dechreuad. Y 
cenhedloedd^ y doethaf o honymt yn sicr a gan- 
fyddent yr aflwydd, er ni chawsant allan roo 
wreiddyn yr afiaf a'r clwyf ; bwy a geisient 
hefyd yii ofer ei symraud trwy reolau moesd; 
Cymmerwch olwg yii y dyddiau hyn ar y cen* 
hedloedd paganaidd, sy heb gael Haal Cyf- 
iawnderyn tywynu arnynt, sydd etto yn eis- 
tedd mewn tyi^llwch a chysgod angeu, mor 
gaethion ydynt dan allu 'r diafol ac ysprydion 
drwg^ mor ffiaidd yn eU defodau, mor frwnt ac 
ahweddiudd eu moesau, mor anifailaidd yn ea 
harfierion, mor greulon^ a gwaedlyd^ ac yf^eler 
en bAddoliad gau. Ac ymhlith y cenbedloedd 
a dderbyniodd yr £feiigyl, le, yn ein gwlad eiQ 
hnnain, mor ami ac mor ecbrydus ydyw anwirr 



49 



edd| a drygioni^ ac anauwioldeb. Minteioedd 
yn fawr eu bawydd yn dilyn eu heulun Mam^ 
mon ; llaweroedd yn ymegnio yn astud am an-^ 
rhydedd a mawredd y byd, yn anghofus o'r an- 
rhydedd a geir yn y nef gan y ffyddloniaid ; ai 
rhan fawr yn dilyn pleserau pechadurus. Eic 
nad ydynt yn trpedio 'r un llwybr, y maent yn 
cyd-uno oil yn hyn, sef i addoli a gwasauaethu 
y creadur yn fwy na V Creawdwr. 

Fel hyn y mae proffeswyr lawer, niferoedd a 
elwir yn dl enw Crist, yn anharddu eu proffes ; 
a'r ychydig mewn cymbariaeth sy 'n gywir^ 
ydynt ddiffygiol iawn ; ac er eu bod yn cashau 
pechod, ac yn ymladd eu goreu yn erbyn ei 
budoliaeth a'i abwyd, etto weitbiau hwy a ddeu- 
ant yn fyr, bwy a litbrant^ ac a glyw.ant yn- 
jddynt eu hunain arwyddion o'u gwreiddiol 
lyendid. 

Ymbellach^ arwyddion y Ilygredigaeth yraa 
& welir byd yn oed mewn plant. Cbwi a gan-> 
fyddwch ynddynt gynfigen wrth Want eraill; 
.ddigofaint^ os croesir bwy; cyndynrwydd ac 
ystyfnigrwydd, yn gynnar iawn. Rhai sy well 
nag eraill, yn enwedig lie y rheolir ac yr hyffor- 
ddir bwy yn iawn ac yn brydlawn. Ond y 
inae 'r goreu o honyiit yn dangos yn gynns^r 
iawn yr egin o'r gwyniaU sy 'n gryfion ac ami yvk 
boll biliogaeth Adda. Ac o ba le y dywedwn 

VOL. h] H ' 




0^ 



1 



50 



J daeth y duedd yma^ oddi eithr oddi wrth 
gwymp eiD cyn-dad cyffredin. Gwelodd Duw 
mai da lawh oedd pob peth a grewyd ganddo 
ef. Cabledd brwnt a fyddai i ni ddywedyd neu 
feddwl fod drygioous diiedd dya wedi ei dder- 
byn oddi wrtho Ef, ffynnoQ pob daioni. Bid 
sicr gennych mai drwy efiaith y cwymp y daeth 
yr holl aflwydd hwn. 

Gallwn chwanegu tystiolaeth ymhellach, sef 
y trueni a welir yiAhlith dynion. '' Dyn a aned 
i Hinder fel yr eheda gwreichionen i fynu.'' 
Cly wir o bob tu g^ynion y cystuddiedig, grwg- 
nach yr anfoddlonus, ocheneidiau 'r sawl a siom- 
wyd^ llefain y cleifion, a gruddfan rhai yn meirw. 
Beth yw V byd ond Bochin^ sef He o wylofaia 
a galar? Tristwch yn dyfod ar ol tristwch, yn 
gynt na ^r cenhadon at Job gyd & newyddion 
drwg. A phwy sydd ddiogel ac allan o gyr« 
haedd yr helbulon cyffredinol hyn ? Onid yd- 
yw pob dyn byw yn cly wed ynddo ei hun ar- 
wyddion marwoldeb ; yn teimlo mai ynghanol 
ei fywyd ei fod mewn angeu; yn prysuro i'r 
bedd^ etifeddiaeth y pechadur, etifeddiaeth holl 
heppil Adda ac Efa. Ac a fedrwn ni dybied 
y gwnai Duwj yr hwn y mae ei drugaredd ar 
ei holl weithredoedd, yr hwn nid o'i fodd a 
flina ac a gystuddia blant dynion, yr hwn^.fel y 
geilw St« loan ef^ Cariad yw ; a fedrwn ni dylH 



51 



ied y gwnai 'r cyfryw Hanfod^ heb ei gythruddo^ 
godi 'r ffrewyll uwch ein pennau, a'n cerydda 
A scorpionau ? Pell ydyw hynny oddi wrtho. 
^^ Barnydd yr holl ddaiar a wna farn. Cyfiawn 
yw 'r Arglwydd yn ei holl ffyrdd, a sanctaidd 
yn ei boll weitbredoedd/' Ymae 'n rboddi i ni 
lai^ ond nid un amser fwy^ nag y mae ein ban-; 
wireddau ni yn baeddu. 

Ond fe all rhai^ ondodid, wrthdcladleu mai am 
y drygau a i^naethom ni ein hunain, ac nid o 
achos ein Uygredigaetb^ y mae belbulon a mar- 
wolaetb yn dyfod i'n rhan. Llawer o boenau, 
yn eicr, sy 'n tarddu oddi wrth ein camymddyg- 
iad ; nid oes mo 'r ammeu nad felly y mae 'n 
bod. Ond betb a ddywedwch chwi am y dol- 
uriau y mae y rhei'ny 'n fynych j^n eu dioddefj 
'* y rhai ni phecbasant yn ol cyffelybiaetb cam- 
wedd Adda ? " Pa dyb sydd gennycb yn sefyll 
ivrth gr^d baban^ efallai ond newydd ei eni, yn 
goddef dirboen, a gwasgfeydd trymion^ ac yn 
trengu fel y gwy wa 'r blodeuyn tynner gan y 
rbew-wynl ? Oes dim achos, debygwch chwi, 
am byn ? A dybiwcb chwi fod yn byfryd gan 
Dduw ganfod poen y fatb wirioniaid . bycbain, 
fel y dycbymygai 'r paganiaid gynt am Moloch? 
O nid felly y mae^ bid sicr gennym ; llygredig 
ydyw naturiaeth y rhai bychain bynny, megid 
^oU heppil Adda cwympedig ; y mae ynddynt 

h2 



■ - ■■■^ 



02 



hadau yr holl bechodau, y rhai a eg^nent ae a 
tfrwythent ynddyat ry w bryd ; ac y mac V fill it 
a draethwyd ar ein rbywogaeth, '• Pridd wyt tf, 
ac i'r pridd y dychweli/' yn disgyn arnynt^ o 
dragaredd^ cyn i'r egwyddorion ddyfod i ffrvryth.. 
Ac Did oes mo 'r atnmeu gennyf nad ydyiV 'r 
gwaed sanctaidd a dywalltwyd ar y groed yn 
eu hachub,. 

Ac yr awrhoD, frodyr anwyl, ar ol dal gyhyd 
ar y pwngc ynja sy mor bwysfawr, ystyriwn 
pa ddeunydd y dylem wneutliur o bono. 

laf. Hyn, o'iddwys ystyried, a*n cynhyrfa i 
ymostwng ya is ger broti Duw. Er i ni weied 
ein gweithredoedd pechadurus, a'u cydnabod, 
ni wna hynny ostwng gymmaint at ein balch- 
der, ag a wna iawn olwg ar lygredigaeth ein 
Aatur, ei liw du, ei achosion, a'i wreiddyn. 
Yoa ni a ganfyddwn, nid yn unig ddarfod i ni 
bechu^ ond heblaw bynny, na fedrem amgen na 
pbechu, o herwydd ein llwgr. Arweinir ni 
befyd^ wedi ein darostwng i'r Ilwch, a'n diosg 
o'n holl falchder, i geisio'r ymwared y maeV E-* 
fengy I yn ei gynnyg trwyV lesu, yr hwna ddaeth 
i'n rhyddhau ni oddi wrth gaethiwed llygredig* 
l^eth. Ni a ddeuwn i weled mai ambosibl ydyw 
$in rhyddbau ein hunain ; ntai Ilwyr amhoiiibi 
ydyw gwneuthur dini a ryngo fodd Dnvr, net 
iddo ei bun gyfiawnbau 'r euog, a sancteiddio 
ein naturiaeth halogedig. 



S3 



3. iSti ii ganfyddwn pa mor arswydm o hefk 
ydy w pechod, gydd wedi dwyn ar dn naturiaeth 
y llwgr yma. Yd ^ffredin, yn lie ei ofniy 
yr ydym yn chwareu ac yn cellwair ag A. Yn 
Ileedrych arno megis pcth chwerw> yr ydym 
yn gwneuthar yn ysgafn o honaw^ yn yfed y 
gwppan felns beb ystyried y gwenwyn marwol 
fiydd yn y gwaelod. A'r anystyriaetb yma sydd 
dystiolaetb arall o'n dallineb ysprydol ; deillion 
ydym i weled presennol aflwydd pechod^ a deill- 
ion i ganfod y tragy wyddol wae sydd ynghadw 
i becbaduriaid anedifeiriol. O pettaem ni 'n 
ystyried fel y mae Daw yn ffieiddio pechod^ 
pettaem ni 'n craffu ar yr amry w arwyddion o 
ddigofaint Duw yn ei erbyn sydd i'w gweled 
yn awr, neu 'n credu 'n gywir y digofaint sydd 
ar ddyfod^ nid oes yn sicr neb o honom ni 
chrynai o ;waelQd ei galon. Fel y ddaiar-gryn 
a ysgydwadd y carcbarwr^ gan gymhell y ceid- 
wad i syrtbio ar ei laniau, ac ymofyn yn ddwys 
am iecbydwriaeth ; felly y cymbellid ni^ trwy 
lawn syniad o'n benbyd lygredigaetb, i ffoi at 
Dduw. A bydded sicr genycb^ ni ff^ neb atto 
yn ofcr. 

Yn ddiwaetbaf. Pa gennadwraeth hyfryd 
ydyw *r Bfengyl i'r sawl sy wir deimladwy o'u 
cyflwr. Dan y fath syniad ac argyhoeddiad, 
ni fedrwn ni ddim bod yn ddifatter am Oen 



54 



Duw sy'n tynnu ymaithbechod y byd; nid 
8wn ni ddim heibio i'w groes yn ddigyffro» a'r 
Arglwydd wedi rboddi arno ef ein hanwireddau 
ni i gyd ; ni ymofynwn yn ein balchder, pa suit 
y dichon y petbau hyn fod, ond yn ostyngedig 
ni a biygwn ein gliniau a'n calonnau o flaen ei 
orsedd^ gan synnu^ a cbredu^ ac addoli. - Yna 
ni a ganfyddwn nad oes yn un He arall nag ym- 
wared ua gobaith ; yma, bod gobaith ac ym- 
wared hoUawl wedi eu datguddio i ni. , Nyni 
yn draeni oil, Duw oil yn drugaredd ; nyni ya 
llygredigaeth oil, Crist yn berffeithrwydd oil ; 
nyni yn eupg, Crist yn faddeugar ; nyni yn 
wendid hollawl, ef yn holl-alluog; nyni yn 
gwbl ac yu llwyr goUedig mewn pechod, efe yn 
abl i achub hyd yr eithaf* 

O na byddai gan bob enaid o honom deimlad 
o'i glwyf ! mor barod y byddera i ymostwng i'r 
meddyg dwyfol 5 ma, a bwrw ein hunain, lygre* 
dig greaduriaid, wrth ei draed. Gwyn ei fyd 
yr hwn a ddelo atto fel hyn, "Canys yr Ar- 
glwydd a edrycbodd ar y ddaiar, i wrando ucb- 
enaid y carcharorion^ ac i ryddbau plant ang- 
eu." A'r unrhy w drugaredd a fyddo i bob un 
yn y gynnulleidfa bresennol, trwy lesu Grist 
ein Biacbawdwr bendigedig. Amen. 



55 



pusasTB ZZI. 



DUW YN TRUGARHAl^. 



HOSEA XI. 8, 9. 

Pa f odd y'ih roddaf ymaith, Ephraim? yUh rodd- 
af i fynu, Israel ? pa fodd jfth wnaf fel Admah ? 
ac /jfth osodaf megis Zeboim? trodd fy nghalon ynof, 
dm hedifeirwch a gyd-gynneuwyd. Ni chyflawnaf 
anger dd fy Hid, ni ddychwelaf ijddinystrio Ephraim : 
qanys Duw ydwyf fi^ he nid dyn. 

XT MAE hir ainynedd Duw tu ag at bechad- 
uriaid, ei anewyllysgarwch i gospi, ei 
barodrwydd i faddeu, yn atnlwg iawn yn y 
gair. Y mae 'r BibI yn llawn o dd'arluniadau 
oV fath, yn gosod allan dosturi 'r Arglwydd, 
mewn amryw siamplau ac ainryw hysbysiadau. 
Ond, ysgatfydd, nid oes mo *r un llannercb yn 
yr Ysgrythur yn amlygu graslonrwydd a thru- 
garedd Duw mor deimladwy ac mor gyffrons 
ac y gwneir yn y testyn. Y mae 'u darlunio 
megis ymdrech gref yn meddwl Duw; rhwng ei 
gyfiawnder a'i drugaredd, a tbru^aredd 'q'( 



66 



dmedd megis yn cael y goreu, Nid ydyiii yn 
sicr i dybied ddarfod i'r fath ymdrech gael He 
yn y Meddwl Dwyfol : y mae 'r Arglwydd yn 
siarad yn ol dull dyn, a phan ddywedir ei fod 
yn edifar ganddo aracanu rhyw beth, yr yslyr 
yw, ei fod yn gweled yn dda yn ei ddoetbineb 
oedi neu gyfnewid ar ei bwrpas i gospi, a bod 
trugaredd gyd ag ef yn ei dueddu i dosturio 
wrth yr edifeirioL 

Mi ystyriaf y testyn yn fwy pennodol, er 
mwyn casglu gwedi bynny oddi wrtho addysg" 
Ilesiol i chwi. 

Yr oedd cenbedl Israeli nea Ephraim^ fel y 
galwyd hi yn fynych gan y Prophwydi, wedi 
gwneuthur pob petb i gyffroi 'r Arglvrydd i 
ddigofaiut Wedi gollwng yn anghof y cwbl y 
darfu i'r Hollalluog wneuthur iddynt ; yr oedd" 
ynt wedi ymadael &'i wasanaeth e^ wedi yai« 
wrthod &'i addoliad ef, ac wedi ymroi i'r eulun«' 
addoliaeth fryntaf a allai fod. Ac yr oeddynt 
wedi parbau dros hir amser yn y cyflwr yma : 
ni tbycciai na tbrugareddau na barnedigaethau 
Tw dycbwelyd ; parhaent yn anedifeiriol fytb* 
Yn yr adnod nesaf o flaen y testyn^ y mae 'r 
Arglwydd yn cwyno '^fod ei bobl ar feddwi 
cilio oddi wrtho; er eu galw at y Goruchaf, 
fitto ni ddyrchafai neb eV Yn awr ynteu betb 
aiQgen oedd i'w ddisgwyl na chael o honynt eu 



*• 



67 



trin yn ol yr haeddent, Ar ol y iatb g^yn, 
betb oedd iV ddisgwyl oud traetbu 'r farn ar- 
nynt? beth amgen ond i'r Arglwydd digllawn 
ddywedyd yn bendant, mi a'u cospaf bwy 'n sicr, 
ac bytb ni ddangosaf iddynt drugaredd ? Ond, 
nage, nid felly ; y cyfry w ydyw helaethrwydd grfts 
a thrugaredd yr Hollalluog, a'i fod ef yn union 
yn cbviranegu, ar ol y g^yn a ddarllenais i chwi, 
y geiriau tosturiol byn, " Pa fodd y*th roddaf 
ymaitb, Epbraim ? y'th roddaf i fynu, Israel ? 
pa fpdd y'tb wnaf fel Admab ? ac y'th osodaf 
megis Zeboim ? trodd fy ngbalon ynof/' Dyma 
drugaredd yn cael y goreu ar gy fiawnder fanwl. 
Dadleuai cyfiawnder megis fel byn, '' Rbodder 
Ephraira i fynu bellach; rbodder ef i ddinystr^ 
fel oen i'r Hew i'w larpio a'i dynnu 'n ddamau ; 
gvyneler ef fel Admab a Zeboim, y ddwy ddinas 
a ddinystrwyd & tbdn o'r nef yr un pryd a So- 
dom a Gomorrah ; dinystrier ef yn bollawl fel 
y dinasoedd byn ; aetb yn gyffelyb iddynt 
niewn drygioni, gwneler ef yn gyffelyb iddynt 
yn eu dis,tryw : ni wneir cam felly ag ef, canys 
felly yr baeddai." Ond, ar yr ocbr arall, dyma 
drugaredd yn dadleu fel byn, " Pa fodd y 
gwn^f byn? pa fodd y bwriaf ymaitb fy 
mab, gynt mor boff gennyf? er mor ddibired, 
fy mab ydyw ef ; yn sicr y mae 'n haeddd felly, 
y mae 'n addfed i ddistryw, y mae barnedig- 
VOL, I.] I • 



•s^ 



58 



aeth yn barod i ddiggyn arno^ y gelyn yn bar- 
od i ymaflyd ynddo, yn sychedu am ei waed ; 
ac OS rboddwn ef i fynu, pa gam fyddai hynny ? 
pnd pa fodd y medraf fi wneuthur felly ? nid 
oes gennyf mo 'r galoii iV ddinistrio ; nid 
bwyrach, os arbedir ef ennyd, fe all edifarbau, 
a dychwelyd at ei ddyledswydd : pa fodd, yn- 
teu, y medraf fi ei roddi ef 1 fyuu i'w gyfrgolli 
yn druenus? 

Megis fel hyn y mae trugaredd yn dadleu, 
ac nid yw yn dadleu 'n ofer. Y mae 'r Ar^ 
glwydd yn dywedyd ei fod megis yn meddala 
yn raslawn wrth feddwl am doster y farn a 
8yrthiai ar ei bob!, pe buasai 'n myned i'r eith- 
af. "Trodd fy ngbalon yaof, a*m bedifeirwch 
a gyd-gynneuwyd." A sylwcb fel y mae 'n di- 
bennu, *'Ni chyflawnaf angerdd fy Hid, ni 
ddychwelaf i ddinystrio Ephraim ; " h. y. ni 
wnaf mo 'r pethau hyn yn awr, arbedaf ef en* 
nyd etto ; er fy mod yn ddig wrtho, er na chaiff 
ef mo 'r myned yn llwyr ddi-gosp^ etto ni adaw- 
af i'm holl lid syrtbio arno, ysgafnbaf y farn^ ni 
wnaf gwbl ddiben o bono ; ceryddaf ef, ond nid 
yn fy nigofaint^ rhag ei ddwyn ef i ddiddim ; 
ceryddaf ef^ etto heb ei Iwyr ddinystrio. A syl- 
wcb, yn ddiwaethaf, pa sutt y mae 'n dyfod { 
dpsturip felly wrtho, *' Canys Duw ydwyf fi, ac 
nid dyn/' Os dyn y buasai i Epbraim ddigio 



•' 



59 



fel byn> ni fedrasai mo *i ddioddef^ ei ddig a fu- 
asai 'n drecb na M drugaredd^ a chospi y gwn- 
aeihai^ osgallai. Ond Duw ydwyf fi, ineddai 
ef, ac nid dyn ; Duw a ^yr sutt i attal ei ddi- 
gofaint. £i drugaredd sydd yn parhau yn 
dragywydd ; ac fe i^yr hefyd sutt i gysylitu 
cyfiawnder k thrugaredd. Megis mewn pethau 
eraill, felly hefyd wrth faddeu pecbodau ac ar- 
bed y pechadur, nid'yw meddyliau Duw fel eia 
nieddyliau ni, na'i fiyrdd ef fel ein ffyrdd ni. 

Gwedi ystyried fel y mae trugaredd, ac hir- 
ytnaros^ a thynnerwch naturiaeth Duw yn ym- 
ddangos ya y fan yma o'r Ysgrythur^ ni a gas- 

glwn oddi yma addysg er Uesbad i ni. 

> 

Ac ystyriwn, laf^ fel y mae mannau ac han- 
esion eraill o'r Bibl yn portreiadu Duw ac yn 
ei ddarlunio yn yr un modd megis trugarog ac 
hir-ymarhous. Yn yr amser o flaen y diluw^ 
mor amlwg y gwelwyd byn, mor bynod yr ym- 
ddangosodd graslonrwydd y Goruchaf. Cym- 
maint oedd drygioni y ddaiar, a bod iV Ar- 
glwydd edifarhan am wneuthur o bono ddyn ar 
y ddaiar; ac efe a ymofidiodd yn ei galon. 
*' A'r Arglwydd a ddywedodd^ Dileaf ddyn yr 
hwn a greais oddi ar wyneb y ddaiar." Dyma 
fel yr oedd cyfiawnder yn gofyn ; ond trugar^ 
edd a ddadleuai yn yr acbos yma hefyd, gan 
erfyn am oedi 'r farn. £r cymmaint y llygrasid 

I 2 



60 



dynion^ er i'w pechodau megis alw yn uchel am 
gospedigaetbi am ddioyslr i ddisgyii arnynt ya 
ebrwydd ; etto fe ddywedasai yr Arglwydd ya 
ei fawr dosturi, cyu eu boddi, '^ Ei ddyddiau a 
fyddant ugain nihlynedd a chant ; '* b. y. mi ar- 
bedaf ddynion dros yspaid yr amser yma i ed-' 
. rych a waant hwy ddychwelyd a cheUio Duw. 
Ood pan derfynid yr ama^r yma^ a hwythaii 
heb edifarbaU;, yna yn ^ir angerdd ei ddi- 
gofaipt a syrtbiodd arnynt. 

Mof hynod hefyd y darfu i drugaredd Daw 
gyfryngu, ac ami weithiau arbed yr Israeliaid 
yn y diffeithwcb* ^' Ni ddeallasant ei ryfedd* 
odaq yn yr Aipht^ ni choOasant luosawgrwydd 
ei drugareddau ; eitbr gwrthryfelgar fuont wrth 
y m6r^ sef y mdr cdcb : etto efe a'u bacbabodd 
hwynt er mwyn ei enw^ i beri adnabod ei gad<- 
ernid. Eitbr yn y fan yr anghofiasant ei weitb* 
redoedd ef, ni ddisgwyliasant am ei gyngor : 
biysiasiant yn ddirfawr yn yr anialwcb, a them- 
tiasant Dduwyn y diffeithwch/* Y naill am- 
ser hwy a droent Dduw ea gogoniant^ yr hwn 
a wnaetbai gymmaint drostynt, i lun eidion; 
amser arall^ grwgnachent yn eu pebyll, ac ni 
wraiidawent ar lais yr Arglwydd, Brydiau er- 
aill hwy a ymgymniysgent &V cenhedloedd eu- 
lun-addoTgar. Hyn oil a gynneuodd lid yr Ar- 
glwydd; ac efe a'u rhoddai yn Haw eu gelynion 9 



61 



ond etto pan oedd ing^ arnynt, efe a edrychai 
arnynt^ gan glywed ea Hefaio hwynt Ac efe 
a gofiodd ei gyfammod ft bwynt, ac a edifarha- 
odd ; h. y. fe gyfnewidiodd ar ei bwrpas i'w 
difti hwynt, ac a'u barbedodd yo drugarog. 
• Ond i beidio a son am siamplao eraill, pa. 
mor rbyfeddol y mae tynnerwch y Gorachaf 
yn ymddangofl yn y weithred fwyaf rhagorol 
o'i drngaredd, prynedigaeth ac iechydwriaeth 
dynion. Nid ydyw drygioni y byd o flaen y 
diiow^ a llygredigaeth a gwrthryfelgarwcb Is- 
rael neu Epbraim, ond portreiad o lygredig* 
aethy natur ddynol yn gyffredin. Llygrwyd 
pob cnawd ger bron Duw. Pan edrych y bydd 
ef i lawr o'r nef ar y ddaiar ac ar feibion dynion, 
fe a wSl nad oes un cyfiawn^ nag oes nn ; fe a 
wdl bod meddylfryd calon dyn yn ddrygionus 
bob amser. Beth arall yw hanesion y byd 
hwn, ond banes o wrthryfelgarwch dynion yn 
erbyn en Gwneotborwr. Y mae dynion etto. 
fyth yn ymfucheddu megis keb Dduw yn y byd, 
yn gaeth-weision i amrafael chwantau, yn dilyn 
amcanion en calonnan drygionus en hanain; 
yn cymmeryd megis am eu Duw en meddiannau 
bydol, neu eu pleaerau pechadurus. Y mae 'r 
ddaiar etto fyth yn gyflawn o draia ; y gwefus- 
au a luniwyd i fendithio'r Arglwydd, a arferir i'w 
gablu ac i'w ddianrhydeddu^ trwy ddrwg arfer 



GS 



d boDynty trwy araitb lygredig ac annuwiol, w, 
ga9 rti> hyd yn oed i wadu ei awdurdod ; y; 
dwylaw, y trs^d, y llygaid a grewyd i'w wasan- 
netbu a'i ogoneddu ef, a gymtnerir yo ddibaid. 
inegis arfau pechod ac aughyfiawnder. Onid, 
y cyfryw ydyw cyflwr liaweroedd o ddyniqn^ 
er cymoiaint a wnaed iV dychwelyd ? onid yd-. 
yw 'r byd agoe yn gyifredia yo gorwedd mewiv 
4rygio»i ? Beth ynteu y mae eitbaf cyfiawnder. 
yo ofyn ond ei ddinystrio? Ond nid felly y, 
gwnaeUi y I>aw trugarog : jni fedrai glywed yn, 
ei galon dditttrywio ei greaduriaid yn ddi&rbed.. 
DaFperodd foddion i'w hachub^ ac y mae yn 
parhai» i gynnyg derbyniad^ i gynnyg maddeu- 
HHkt, ac iecbydwriaeth i'r sawl oil a fyddo fiydd- 
lawn ac ewyllysgar iV derbyn. 

Pan edrycliai Y Hollalluog ar goUedig gyf- 
Iwr dynion, cyfiawnder a ddadleaai yn daer amt 
eo eospi a*u distrywio ; trodd ei galon megisj 
ynddo» ei edifeirwch a gynneuwyd : ni fynuai, 
feirwolaeth pecbaduriaid, ni fedrai ddioddef ea 
rboddi i fynu oil yn hollawl i ddiafol, a gadaeL 
I'w beneidiau anfarv^ol fod yn drueniisaf yn dra- 
gywydd^ beb geisio eu bachub, beb geisio idd-. 
ynt ddycbwelyd a byw. Yr oedd^ yn sicr, an- 
bawsdra iV pardynu^ rhag, wrth ddangos tru-. 
garedd iddy^t, y byddid roegis yn rboddi annog- 
ai*th i hctchod, neu. ymddangps o'r Gorucbaf 



63 



lieb fed mor anfeidrol oV cyfiaWn a danctaidd 
ag ydy w ef mewn gwirionedd. Qnd yr oedd y 
Goruchaf yn medru gorchfygu 'r ahhawsdra 
yma. Duw ydyw ef, ac nid dyn. Fe gafodd 
fTordd i ddangos ei fawr drugaredd heb anghlod 
i'w gyfiawnder, Dychymygodd ffordd i rydd* 
hau pechaduriaid, sef iawn dros eu pechodau. 
Y moddion yma, tre^ 'r oeddynt yn daogos 
parch y Goruchaf i'w gyfraith, a lenwai 'r nef 
o favvl a gogoniant. Ganys danfonodd ei unig^ 
anedig Fab i'r byd ; rhoes ef i fed yn aberUi 
dros bechadariaid truain : efe a gymmeroedd 
arno eu natur ; dioddefodd ac a fu farw er eu 
mwyn ; rhoddwyd eu hanwiredd hwy arno ef ; 
bu 'n hongian ar y groes megis yn ddrych i 
ddynion ac angylion : ac yn yr awr honno yr 
amlygwyd cyfiawnder, sancteiddrwydd, doeth^ 
ineb, a thrugaredd y Duwiol Anian. Ond ei 
drugaredd aM tueddodd i lunio V fath foddion o 
foddloni cyfiawnder, a chyd a hynny i arbed j 
troseddwr. Yn yr awr honno yr agorwyd 
fTordd i'r pechadur i ddychwelyd, maddeoanta 
heddwch a ddatganwyd i bob un a ymddiriedai 
i'r aberlh yma dros eu pechodau, ac, wedi dy- 
chwelyd at Dduw, a roddai ei hun rhagllaw iV 
wasanaeth, ac i gael ci sancteiddio trwy ei Ys* 

pyyd. 

Fel hyn y cafod^ trugaredd megis orfbledda 



64 



ar gyfia^vnder. Felly y gall y penDaf <> becha- 
duriaid gael eu hachub. Felly ni cheiff neb, 
er gwaethaf eu camweddau a basiodd^ eu cyfr- 
goUi, oddi eitbr iddynt barhau 'n gyndyn yn eu 
gwrthryfelgarwch, ac ymwrthod fCr maddeuant 
a'r cymmod a gynnygir iddynt. 

Y cyfryw ydyw 'r golwg y mae prynedigaeth 
yn rhoddi i ni o drugaredd ddigymmar y Gor- 
iicbaf ac o'i hir-ymaros. Fel Da byddai i bech- 
aduriaid farw yn ddifeddyginiaeth^ yn ddiobs^ith, 
ni arbedodd ef ei Fab ei hun^ ond fe rboes ef 
drosom ni oil : mynnai 'r Arglwydd ei ddryllio, 
ei glwyfoy a gosod ei enaid yn aberth dros bech- 
od. O dynia siampi anfeidrol o'r drugaredd a 
ddarluniwyd yn y testyn megis yn gweitbio 
mor nerthol yn mynwes yr Arglwydd, 

Yn ail, fel y mae 'r fath olwg ar dragarowg- 
rwydd Duw yn mawrhaa euogrwydd Pech* 
od. Y mae pechod, am amrafael achosion, yn 
dra brwnt : gwrthryfelgarwch ydyw ef yn er- 
byu ein cyfiawn frenhin, sydd ganddo'wir hawl 
i'n hufudd-dod ; dirmyg ydyw ef o feistr gras- 
lawn a charediccaf; anniolchgarwch ydyw ef 
tu ag at gyfaill anfeidrol t^ael a fiyddlawn : ond 
yn bennaf dim^ yr byn^ rhagor na dim arall, sy 
yn ei wneuthur yn frwnt a drygionus drq^ fe- 
aar ydyw, ei fod yn ddibrisdod o drugaredd a 
thostori heb eu bath ar law Duw. Yma y mad 



65 



ei fryntnl yn ymddangos yn ei ddull gerwinaf. 
Oddi eithr bod y Goruchaf mor anfeidrol dru- 
garog, ni fuasai pechod ddim mor bechadurus. 
Er cymmaint oedd euogrwydd Epbraim^ onid 
amlwg ydyw, mai mwy o lawer y buasai, os ar 
ol i Dduw dosturio wrtho, y gwnacthai barbau 
yn pechu yn erbyn Duw. Mor euog ynteu 
raid i rhei'ny fod sy 'n dirmygu ac yn ymwrthod 
dV drugaredd a gynnygir yn yr Efengyl, heb 
brisio dim, neu heb brisio fel yr haeddai, yr hyn 
oil y teilyngodd yr Arglwydd wneuthur dros- 
tynt, mor euog y rhaid iddynt fod yn dirmygu 
y tyner dostuii a ddangosodd iddynt^ yr aberth 
gwerthfawr a ddarparodd efe drostynt, ac felly 
yn gwneuthur yn ysgafn o amcan a bwriad Duw 
i'whachub; yn naccau dychwelyd at eu dy- 
ledswydd, ac yn rhyfygus yn caledu eu calon- 
nau yn ei erbyn ef. Ystyriwch hyn, frodyr, 
ystyriwch yn ddifrifot ; chwychwi y rhai y mac 
eich cydwybod yn tystio na ddarfu i chwi etlo 
ymgymmodi k Duw yn ol ei Efengyl, ac nad 
ydych yn byw fel y dylai gwaredigion yr Ar- 
glw.i^. ymhob sanctaidd ymarweddiad a duw- 
ioldeo. Nid hwyrach eich bod yn bwriadu 
byw felly, end nid allan o law ; yr ydych yn bwr- 
iadu troi at Dduw umser a ddaw, ond nid yd- 
ych etto yn barpd. Q ! na ymddiriedwch i'r 
$yfryw fwriad siomgar, i'r cyfryw fwriad rhy- 

VOL. I.] K 



-*- 



66 



fygiis. Trugaredd Duw^ er cymmaint^ ni chyn- 
i^yg>^ y^ wastad i bechaduriaid anedifeiriol. 
£r ni cbyflawDodd Daw lidiawgrwydd ei ddig« 
ofaint y pryd hwnnw ar Ephraim, er iddo ei 
arbed y pryd hwnnw^ nid oedd bynny ond dros 
amser ; pan ddarhi 'r amser hwnnw^ ac ynteu 
fieb wellhau, yna, gan ddycbwelyd, yr Ar- 
glwydd a'u llwyr ddinystriodd. Onid felly y 
hn i^r bobl o flaen y diluw ? hwy a arbedwyd 
dros yspaid cbwe ugain mblynedd : ond pan 
ddaeth yr amser yma i ben, a hwytbaa. beb 
edifarhaUy y dilaw a ddaetb ac a'u dinystriodd 
hwy oil. Onid felly befyd y bu i Israel yn y 
difieitbwch ? fe ddarfa i'r Arglwydd gyd-ddwyn 
k hwynt dros amser : ond o'r diwedd^ yn nydd 
ei ddigofaint, fe dyngodd nad eleot i'w or- 
phwysfa. Dysgwcb, a chymmerwch rybudd 
bddi wrth y siamplaa hyn. Ysgrifenwyd bwy 
er addysg i chwi. Na themtiwch yr Arglwydd, 
trwy anedifeirwch a dirmyg, i'ch torri ymaith 
yn eich pechodau, a'ch selio i ddinystn Nid 
ydyw 'n ewyllysio bod neb yn golledig. Na 
chyffrowch chwitbau ef i ddigofaint; yii hyt- 
rach ymaflwch yn ei drugaredd .: " Edifar- 
hewch a dycbwelwcb, fel y dileer eicb pechod- 
au. 

Yn ddiwaetbaf. Mor gysarlawn ydyw 'r 
golwg ytna o drngaredd Daw i bechaduriaid 



6'% 



edifeiriol a gontyngfidig. Y mae 'r fi»tb m ;i» 
chwanog i fod yo Ilgwn o nmbcuaeth aq ofn : j 
syDiad a> teimlad «y ganddyot o'l^ pecbodaOf 
mf ddwl y gorfydd iddynt; yinladd yn eu hei-byoii 
ay 'a cbwaqog i'w cytbfyblu a'u Ueawi o aff)*< 
h^aetb ac aneuawytbdia. Y nu^ent ya cb^ir^ q** 
pycb caal ymgyaiinodi & Puw» y maent yi| 
cbwennyc)^ iet^bydwriaeth, ond etto beb hyder« 
y c4nl bi, b^b obaitb y gwna Duw ei cbanuiat- 
t^if iddiynt^ g%9 gymoQtint e^ banbeilyDgdo^f 
Yrwan, i'l: ^jfryw rai y mae addy^g y teisty« 
ya isyanyg didda^wcb o'r lawyaf. A oedd Dui;)^ 
mor anewyllysgar i roddi Epbraiai i fynu^ le, 
er ei fod yn anedifeiriol ? a oedd hi mor alarus 
ganddo roddi Israel ymaitb, pan yr oedd Israel 
beb ei geisio ? ac a fydd ef yn oj o ddangos 
trugaredd i'r sawl sydd yn ei cbeisio ? a oedd 
yn fawr ganddo gospi a dinystrio 'r sawl oedd- 
ynt yn myned ymlaen yn eu drygioni? ac a 
wna ef gly wed arno ei bun ewyllys i fod yn an- 
rbugarog wrtb y sawl sy 'n ymegnio i ymwrtb- 
od &'u pecbodau^ ac yn fawr eu bawydd i 
rodljl mewn newydd-deb bucbedd ? Y mae 'r 
fetb betb yn afresymol iV feddwl. Yn sicr 
iawn^ OS ydycb cbwi yn ceisio Duw yn eicb ca- 
lonnau, yn condemnio 'ch bunain, ac yn erfyn 
trugaredd^ fe gynneua ei yroysgaroedd tu ag at- 
tocb ; y mae 'n tosturio yn dyneraf wrtbycbi ac 

k2 



68 



3rn dywedyd megis wrth bob un o honocb, Ti 
, enaid cystuddiedig, cymmer gysur, fy Hid a drb- 

wyd ymaitb ; nis gallaf dy roddi i fyou ; nis 

gallaf dy wneutbur fel Admah a ^^boim. Pa 
. satt y diDystriaf di, yr hwn wyt yn ymostwng 
; ger fy mron : canys Duw ydwyf fi, ac nid dyn. 

Dy Dduw ydwyf, yr hwn a gyromodwyd ft thi; 

dileais dy gamweddau, a byth ni adawaf monot 
O bydded i'r Duw graslonaf, sy 'n rhoddi i 

ni y fath gysuron yn ei air^ roddi i ni alia i'w 

derbyn inewn fiydd a gobaith, fel y derbyniom 
^ nerth a diddanwcb, ac yr elom ar hyd ein taith 

i'r nef yn orfoleddus. 



69 



VREOSTB XV. 



ADDEWID O ORIST. 



« 
« 



* Jeremiah xxiii. 5^ 6. 

fVele y dyddiau yn dyfod, medd yr Arglwydd, y 
cyfodaf i Ddafydd. Flaguryn cyfiaum, a Brenhtn a 
deymasa ac a lioydda, ac a wna fam a chyfiawn^ 
der ar y ddaiar. Yn ei ddyddiau ef yr achubir 
luda, ac Israel a breswylia yn ddiogel: a hyn fydd 
ei enw ar yr hum y gelwir ef, YR ARGLWYDD 
EIN CYFIAWNDER. 

■^R , ydys yn gyffredin yn esponio 'r bro- 
"*" phwydoliaeth yma megis yn rhagfynegt 
Crist a'i ddyfodiad yn y cnawd, a gogoneddus 
gyflwr ei Eglwys, ' Nis gall yr arwyddion a'r 
nbdau fod yn gyfaddas i nebond iddoef : dyma 
ei enedigaeth yn ol y cnawd o dylwyth Dafydd 
a'i Dduwiol Anian wedi eu pennodi. Yn fyn* 
ych y darhmir pen-cenedl a'i biliogaeth dan 
dduU gwreiddyn a blaguryn, megis yn-;^ ben- 
nod bon ;ac yny xxxiii. 15. y dywedir, *'Yr 
amser hwnnw paraf i Flaguryn Cyfia\f nder flag- 



70 



BTo i Ddafydd." A*r lesu, fel y gwelir yn y 
Testament Newydd, a aned o'r Porwyn Fair, 
yr hon a darddodd o d^ Dafydd. *' A Bren- 
hiti a deyrnasa," medd y Prophwyd. Y Mes- 
siah a bortreiadwyd yn wastad er amser Dafydd 
inegis Breobin, yn-gymmaint ag I'r luddewon ei 
ddi'sgwyl fel Brenhin daiaroL Ond nid oedd 
ei frenhiniaeth yn weledig mewn gwychder a 
mawredd bydol^ inegis tywysogion y byd hwn^ 
er hynny crybwyllir yn yr Ysgrythur mai Bren* 
Kin dyrcbafedig ydyw ef uwch pob anian ; ac 
OS sylwn, ceir gweled effeithiau mawrion ol 
awdurdod a'i allu; a diammeu y bydd anfeidrol 
mwy dangosiad cyn y diwedd. Betb am y dial 
ofaadvry a ddanfonodd ar ei leiddlaid, yr lur 
ddewon^ trwy ddinystrio 6u dioas a'u gwlad^ 
wriueth, a'u gyru ar wasgar trwy 'r boll fyd. 

Beth a.ddywedwn am y llwyddiaat rhyfedd 
» g«fodd yr Efengyl niewn ychydjg amser^ .er 
gwaetbaf holl wrthwyneb y byd: onid oed4 
iiyn yn daiigos bod gallu goruchaf Crist Fran? 
fcia yn fwy nertbol, ac yn diddymmu boll egnf 
dynion ac ysprydion drwg. Betb ond grym e| 
fpeobiniaeth sydd yn par ban i ymddiffyn ei Eg- 
Iwys. Y mae 'n teyroasu 'n awr yBgh^lonoau 
dynioB, ac yn dwyn eu chwantau 'n ufadd i'w 
EfengyL Fe ddaw 'r aniser pryd y bydd ei 
frevbinia^tb yn fwy amiwg fytb, pryd y dsijraa? 



t 



/ 



71 



tyngir pob gelyn iddo. Yn y cyfamser, gan 
fod ei awdurdod frenhinol iiredi ei bamlyga o 
amser bwygilydd, fel yr oedd achosion yn go* 
fyn, y mae sail i ni gredu y bydd ei frenfainiaeth 
i'w gwded ryw bryd yn ei chyflawnder oil, ya 
darestwng tywysogaethau uffern, yn darostwng 
angeu^ yn cyfodi *r meirw i fyw, yn barna 
pawb oll^ yn danfon y duwiol ethuledig i'r nef^ 
a'r annuwiol i ufTern. 

Wele, ynteu, fel y Ilwydda y Brenhin hwn* 
Ac y mae 'r Prophwyd sanctaidd yn dywedyd 
ymhellach am dano, y gwnai farn a chyfiawnder 
ar y ddaiar. A hynny a wnaeth ef yn sicr : y 
rheolau a roes ef i'w ddisgyblion oeddynt gyf- 
iawn a pherffaith, ei siampl yn gyfiawnaf, ya 
cyflawni 'n hollawl ac yn ddi-dor bob dyled* 
swydd i Dduw a dynion. Y mae 'n cyflawni 
ei swydd frenhinawl mewn cyfiawnder^ gaa 
roddi llwyddiant a bendith i ddyniofi a chym- 
deithasau duwiol achyfiawn; ac o'r diwedd, 
fe a farna 'r byd mewn cyiiawnder. 

*'Yn ei ddyddiau ef,*' medd y Prophwyd^ 
'*Iuda a aehubir, ac Israel a breswylia yn ddi- 
ogel." Y brophwydoliaeth yma a geiff gyf- 
}awniad cyfan, mae 'n debygol, yr amser y. 
dychwelir yr luddewon i gorlan Crista yr hyu 
sydd i'w ddisgwyl yn ol yr fiysbysiadau^amryw 
yn yr Hen Destament a'r Newydd. Ond, 



n 



hiewn ystyr arall, fe ellid arwyddocau wrtli 
luda ac Israel, y gwir Grist'DOgion^ y rbaj a 
achubir trwy 'r Brenbin bwn^ ac a fyddant ddi- 
ogel dan ei nawdd ef. Y mae efe 'n wastad yn' 
cyfrannu iddynt o'i r&s i ddiwallu eu bangen- 
rheidiau ; y mae 'd rhag-ddarbod drostynt, yn 
gorchymyn i'r Angylion weini iddynt, i'w nerthu 
a'u hymddiffyn, yn cadw draw ysprydioD drwg 
oddi wrtbynt, ac yn trefqu fod pob dim yn 
gweitbio er daioni iddynt ; ac felly y gcUid dy- 
wedyd eu bod yn trigo yq ddiogel. Ond y mae 
tin ystyr arbennig ymba un yr achubir hwy ac 
y gwneir bwy yn ddiogel, sef, o herwydd bod 
Crist Yr Arglwydd (Jehofa, fel y dy wedir yn yr 
Hebraeg) eu Cyfiawnder, Nid oes mo 'r ara- 
meu nad yw 'r boll adnod yma, fel yr ad nod o> 
blaen, yn perthyn i Grist, yr hwn a elwir yma 
yn Jehofa ein Cyfiawnder, yr byn sy 'n profi ei 
Ddwyfol Anian, fel y mae 'r adnod oV blaen ei 
ddynol natur. Bod yr Arglwydd, neu Jehofa, 
yn gyfiawnder i'r fTyddloniaid yw 'r peth sy 'n 
gwneuthur iddynt fod yn ddiogel, ac yn es- 
mwylh, ac yn hyfryd eu calonnau. Ac ar y 
testyn pwysfawr mi a ymhelaethaf beth, testyn 
ni fydd byth yn flin gan wir ddisgyblion Crist 
glywed traetbu am dano. 
'- Chwi a gydnabyddwch yn hawdd, fy mrodyr, 
na fedrasech gael iecbydwriaeth trwy 'r ddeddf. 



73 



oblegid, yn awr, er i chwi hyd yn oed gael eich 
nerthu gan rfts^ a'ch hannog ymbob ffordd^ ni 
fedrwch ei cbyflawni yn ddi-dor : ac er i cbwi 
gynnyddu 'n belaetb mewn dnwioldeb, ni fed- 
rwch> o honocb eich bunain, ddjangc rhag y 
flam a dcaethir yn erbyn ei throseddwyr^ cbwai* 
tbach o lawer haeddu dim gwobr. Mor Ilwyr 
analluog ynteu oeddycb. yn eicb cyflwr aniauol 
i gael bywyd trwy ddeddf sy 'n bygwtb map- 
wolaeth am ei tbrosedda yn y gradd Ileiaf. 

Tra sanctaidd ei natur ydyw 'r Hollalluog^ 
ac nid yw 'n bo8ibl y byddai cyfraith a roed 
ganddo ef amgen nag yn sancteiddiaf^ ac yn 
gorchymyn purdeb yn y meddwl . cystal a'r 
weithred. Wrth y gyfraith gan bynny nid oedd 
iecbydwriaetb i'w chael» yn bytrach gellid dy- 
wedyd ei bod yn damnio, o berwydd ni ddarfu 
i neb, ond un, ei chadw yn ddi-dor. Ni ddarfu 
i neb arall wneuthur cymmaint ag y gallasai. 
Ni welwch ddim crybwyli yn y gyfraitb am 
bardwn ar edifeirwch. He yr annogir i edifeir- 
wch yn y Prophwydi ; yna y mae 'r Efengyl 
raslonaf yn ymagor, dydd gras yn dechreu 
gwawrio. Ond yn y gyfraitb, sef deddf Moses, 
nid oes mo 'r fath beth i*w weled. Yr oedd 
abertb anifeiliajd yn adferu troseddwyr mewn 
niftn gamweddau i wladwriaeth Israel a'u 
breintiau am^erol ; ond nid oedd boMbt^ fel y 

VOL. I.] L 



74' 



dywed St. Paal> i vaed teirw a geifr ddileu 
pecbod a glanbau 'r gydwybod. Yr oeddid yti 
addaw gwobr i ufudd*dod perffaitb^ Gwna hyn 
a byw fyddi, medd y ddeddf ; ond, melldigedig 
fydd y neb a droseddo. Y mae dynioh yn ddi- 
gon parod i rwgnach yn rhyfygus yp erbyn 
Duw, a rbai yn beio ar y ddeddf rnegis creulon 
a chaled. Mor anrbesymmol yw 'r cyhuddiad 
yma^ chwi a gydnabyddwch yn ebrwydd, ond 
i chwi ystyried fanud awr sutt y mae'n bod gyd 4 
chyfreithiau dynoh Beth a feddyliech chwi 
am gyfraith yn eich gwlad a fyddai 'n gwahardd 
gv neuthur rhyw beth^ ond ar yr un amarer yn 
dywedydi y neb bynnag a'i troseddai a geiff 
faddeuant. Byddai addaw pardwn neu'faddea- 
ant i droseddwr yn anghyson k natur cyfraitb. 
Ni wnai nn deddfwr doeth ddatgan cyfraith yn 
y fath fodd ; canys ni fyddai cyfraith yn addaw 
felly bardwn i droseddwyr gwirfodd yn debyg- 
ol o gael ufuddhan iddi : yn wir ni chlywodd 
neb erioed am y fath beth. Ac a ddisgwjiiech 
chwi i Ddaw doethaf gyhoeddi cyfraith oV fath. 
Y mae sanctaidd gyfraith Dduw yn bygwth 
dial ar bawb a'i throseddo hi^ ac fe ddarfu i 
cbwi ac i minnau a dynion oU ei thorri ; ac os 
y^ym yn chwennych cael pardwn^ nid at y gyf- 
ri^th a droseddwyd y rhaid i ni edrych am dano, 
ond ei geisio gan rad drugaredd y deddfwr ; 



76 



yo y gyfraitb ei ban y tnae ^n anrhesymmol i'W 
ddisgwyl, y mae 'n amhosibl i'w gael. 

Ond eraill a achwynant, mai peth tost ydyw 
ein bod ni yn ol y gyfraith, ondodid er i ui 
gadw rbyw raoDaii yn ddi-dor, yn myned am 
nn troseddiad yn ddarostyngedig i'r penyd neil 
y gospedigaetb. Ond nid ydyw byn arogen nag 
y gwelir mewn cyfreitbiau dynoL Os bydd 
mewn gosodiad y Senedd-dy yn ein gwladwr* 
iaetb ni anaryw betbau wedi en gorcbymyn nett 
wedi eu gwabardd, a roarwolaeth wedi ei gosod 
yn benyd am anufuddbau^ er bod dyn wedi 
cadw 'r pwyntiau eraill oU nid bwyrach^ ond 
gwed\ troseddu mewn un^ y mae 'n euog o far- 
walyetby ac ni wneir cam ag ef os rhoir ef i far* 
wolaetb. Ac nid oes fodd arall i drefnu cyf-« 
reithiau : rhaid bod penyd i roi grym iV gyf^ 
raitb, ac i gymroell ufudd-dod. A rhaid i'r tro* 
seddwr edrych am bardwn nid at y gyfraith, 
yr byn betb nis gall fod ynddi^ ond at drugaredd 
y Uywodraetbwr. Gan bynny na achwynwn o» 
ydyw 'r Gorucbaf yn ymdd wyn felly wrth osod 
eyfraitb i ni, yn ymddwyn yn yr nnig fodd y 
gellid ymddwyn wrth osod eyfraitb. "Pwy* 
bynnag a gadwo 'r gyfraith ac a ballo mewn un 
pwngc, y mae efe yn euog o'r cwbl/' Nid am 
fyd y sawl a fo 'n eaog*'o ladratta yn enog o 
berwydd bynny o ladd ; ond wrth droseddu 

l3 



76 



in^wn un pwngc y mae ef yo dianrby^eddu 'r 
awdardod a osodpdd bob gorchyipyn ; trwy un 
troseddiad y mae 'n euog o aqufuddbau i avr* 
durdod Buw, yn colli 'r gwobrwyon, ac yn 
loyned yn ddarostyngedig i'r penyd. Ac felly 
y mae wrtb droseddu cyfreithiaii dynol. 

Ond dadleuir ymhellach, fod y trueioiaid a 
lithrasant mewn un petb, os cadwaiant y gy£^ 
raith yn gyfTredin, yn cael en pardynq ami 
weitbiau ymysg dyaion o berwydd eu diainreid- 
rwydd gynt. Y mae bynny yn bod : ond yik 
mhs^ fodd y maent yn cael pardwn ? nid trwy 
gl^imio maddeuttnt megi9 hawl^ aid yu y gyf? 
raitb, ond trwy ei erfya ar law 'r Uy wydd, tel 
trugaredd heb ei baeddu, Ond siylwch yma^ 
fel y-mae trugaredd y Gorucbaf yn ymddia^ 
gleirio 'n rbagorol ; y mae efe 'n ewyllysgar i 
fiiddeu pub trosedd, nid aro$odd i gael erfya 
^rno^ ond cynnygiodd &ddeuant o honaw ei 
bun : ond goddefwcb iddo ei gynnyg yji ei 
ffordd ei bun. Os ydych yn chwennycb ooa^ 
ddeuant, na cbeisiwcb ef yn y ddeddf, lie nid 
yw 'n bosibl iV gael; ceisiwcb faddeuaol trwy- 
ei Fab ; ceisiwcb ei gael ef, yr Arglwydd^ nfeu 
Jebofa, yn gyfiawnder i chwi^ ac yna preswyU. 
iwcb yn ddiogel beb ddim i'ch baflonyddu. 

Ecbrydus iawn oedd cyflwr dynion yn ym-^ 
ddiCnid o'r gwarediad yma. Y r oedd pawb oM 



"*■-* :i 



77 



wedi dyfod yn fyr, wedi bod yn wirfoddol dro« 
seddwyn A phan ystyriwn sancteiddrwydd y 
Duwiol ADiao^ ac ardderchawgrwydd yr aw« 
durdod Ddwyfol^ iii a fyddwn barod i lefain yn 
ngeiriau St. Paul a roddwyd ganddo yDgeqa« 
y dyn anianol oedd wedi ei argyhoeddi o hechrf 
od, " Ys truan o ddyn, pwy a'm gwared i oddt 
wrth gorph y farwolaeth hon/' Yr oedd Gwa-i 
redwr yn1)arod ; yr Arglwydd, Jehofa ei hap, 
un o'r ogyd dragywyddol Drindod^ a aeth yn 
lachawdwr : y tragy wyddol Fab a deiFyngod<i 
fyned yn ddyn, a aned o Forwyn bur, ac yn 
eia natur nl a foddlonodd gyfiawnder Daw^ a 
haeddodd trwy ei ufudd-dod a'i ddioddefiadan 
faddeuant i'r sawl a gredept iddo, y rbai ni aU« 
ent fyth gael hyQDy trwy *r gyfraith. O ffydd,. 
nid o weitbredoedd, y inae cyfiawnhad yn dy^ 
fod, Nid trwy ddim a ddarfu i ni haeddu y 
pardynir ni ac y cyfiawnheir ni ; ond o wir radt^ 
r&s Duw^ yn trugarhau wrthym er mwyn cyf« 
lyngdod ei Fab^ Dawiol Anian yr hwn a roes 
(^digonol werth iV gymmod^ a'i Ddynol Anian 
a'i gwnaetb yn gymmwys dros ddynion. 

Sylwn fnnud awr, frodyr anwyl, ar deilyng- 
dod . a chariad yr laphawdwr hwn tu *ag at 
ddynion colledig wrth y gyfraitb. Nid oedd y 
dioddefiadau yr oedd yn rhagweled y byddai 
raid iddo megis meichniwr fyned danynt yn ei 



78 



attal. Gwyddai y dodid arno. ef anwiredd y 
byd^ ac mai trwy ei gleisiau ef yr oedd dyaioa 
i gael iacb&d ; rbagwelai yr holl loes a syrthiai 
arno, rhagwelai y fflangell a*r groes ; oud ni 
throdd hynny mono oddi wrth ei amcan gras- 
lonaf ; le, er ei fod yn flFurf Duw, efe a'i dibris- 
iodd ei bun, a'i gael mewD dull dyn, efe a'i dar-> 
ostyngodd ei bun^ gan fod yn ufudd byd angeo^ 
le, angeu 'r groes. Felly trwy ei ufudd-dod 
byd angeu, y cynimod mawr a wnaed ; portby 
nef a agorwyd i ddynion, roaddeuant a cbyf« 
lawnhad trwy waed Crista sancteiddiad trwy 'r 
Yspl-yd Glan, a thragywyddol wynfyd yn y 
byd a ddaw a gynnygiwyd, megis wedi eu 
prynu trwy abertb Crist, i bawb oil a ifoant 
atto ef am ym wared. Yn gymmwys, ynteu, y 
gosododd yr Eglwys y liannercb yma o'r Ys- 
grythur \&n i'w darllen ar y Sul nesaf i'r Adfent, 
pryd y troir ein myfyrdod ar ddyfodiad Crist 
I'n barnu. Canys y ffyddloniaid sy ganddyut 
yr Arglwydd yn gyfiawnder a allant fyfyrio ar 
y testyn pwysfawr gyd 4 cbysur yn He braw ; 
heb hynny ni fedr neb feddwl am ddydd bs^ro 
yn ddiarswyd^ oni byddant yn llwyr ddideimlad. 
Cycfnabyddwch, gan hynny, bawb o bonocb, 
mai trwy ifydd yn unig y ceir cyfiawnhad, trwy 
yr ArglM'ydd ein cyfiawuder. Ni wiw sdn am. 
weithredoedd a wnaed cyn cyfiawnhad, gan 






79 



mai o dchos eu bod roor ddiffygiol yr oedd Cyf« 
ryngwr yn angenrhaid ; ac ni fedrwn roi pwys 
yn y byd ar weithredoedd a wnaed ar oi cael 
cyfiawnhad fel yn haeddu gwobr, canys ''gwedi 
gwneuthur y cwbl a fedrem gweision anfudd- 
iol ydym." 

Ond pan ddywedir mai trwy ffydd yn yr 
lachawdwr^ neu trwy geigio cael iechydwriaeth 
trwy *r lacbawdwr, y cyfiawnheir ni, niae 'a 
amlwg gan bawb y gwna 'r ffydd yma, on cy« 
wir, weithio ar galonnaa dynion. Os ydych 
yn creda mewn gwirionedd ddarfod i Grist 
lega fyned yn ddyn a marw i gadw 'ch heneid^ 
i^^h y gr^d yma a bair ddiolcbgarwch gwresog 
a chariad dwys i'r lachawdwr trugarog yma, a 
pharodrwydd mawr i wneuthur ei ewyllys. 
Ortd ei ewyllys ef yn amlwg ydyw, bod i ddyn- 
ion wneuthur eu goreu trwy rfts i gadw *r gyf- 
raith foesol^ a'r gorchymynion sanctaidd a roed 
ganddt) ef. Ac, felly, y mae Crist'nogion dj* 
wir, bellach, yn ufuddhau i'r gyfraith, nid fel 
pettaent yn disgwyl iechydwriaeth o herwydd 
faynny, oiid o herwydd ni fedrant fod yn wir 
ddtsgyblion iddo ef, a brynodd iechydwriaetb i 
ddynion, beb sancteiddrwydd ; ac oni byddant 
wir ddisgyblion, ni chant gyfran yn ei iechyd- 
wriaeth, ni chant ef i fod *' Yn Arglwydd eu 
cyfiawnder." Ffydd yn gweithio trwy gariad 



90 



yw V ^ydd a geiff afael i ni yn haeddiant yr 
lachavirdwf. A cbofiwcb nad oes dim mwy 
haeddiant yn y fiydd yma nag sydd yn y gwei* 
thredoedd yn tarddu o boni ; yr haeddiant sydd 
yn yr lachawdwr yn unig. Ffyddgywir yw> 
offeryn trwy ba on y ceir gafael yn yr baedd- 
iatit yma : a gweithredoedd da a chariad helaeth 
i Dduw a dynion yw 'r dystiolaetb o gy wirdeb 
ffydd. Fe all pawb wybod nad i ffydd angby-* 
Vfir y rboddwyd yr addewid o faddenant nea 
gyfiawnbad ; gan bynny ofer ydyw byder, a di- 
syliaen ydyw gobaith y saw] sy 'n roeddwl eu 
hunain mewn ystad o gyfiawnbad^ beb dystiol- 
aetb gweithredoedd Cfist'nogaidd am gywirdeb 
eu ffydd. Edrycbwcb ynteti, frodyr, am flaen- 
<^ri mewn gweithredoedd da, yn ol cyngor yr 
Apostol Paul^ beb hyderu arnynt hwy, ond ar 
eich H lachawdwr. 

Mi ddiweddaf gyd 4 geiriau 'r unrbyw Apos- 
tol sanctaiddy a'r Hollalliiog a*a hargraffo ar 
eich calonnaiK " Wrth hynny, a ydym ni yn 
gwneuthur y ddeddf yn ddirym trwy ffydd ? 
Na atto Duw; eithr yr ydym yn cadarnhau y 
ddeddf. Am hynny, fy mrodyr anwyl, wedi 
eich cyfiawnhau trwy ffydd yn ein Hiachawdwr 
bendigedig, byddwcb sicr a diymmod a be- 
laetbion yngwaith yr Arglwydd yn was^ad, a 
chwi yn gwybod nad ydyw eich Uafur yn ofer 
yn yr Arglwydd/' 



81 



P&SaSTB V. 



TMDDANGOSIAD CRIST TN T CNAWD. 



Hbbreaid IX. 26. 

EUhr yr awrhon unwaiih yn niwedd y byd yr ym- 
ddangosodd efe, i ddilSu pechod trwy ei 

aberihu ei hun. 



^LT MAE *r testyn yn galw arnom i ystyried 
pedwar peth cyunwysedig ynddo^ a 
cbymmwys iawn i fyfyrio arnynt y pryd yma. 

I. YmddaDgosiad ein Hiachawdwr. 

II. Amser ei ymddangosiad, sef^ ^'yn niwedd 
y byd." 

IIL I ba berwyl yr ymddangosodd efe, '^ i 
ddileu pecbod." 

IV. Y moddion trwy ba rai y cyflawnodd yr 
aiDcan yma, " trwy ei aberthu ei bun/' 

Dechreuwn gyd a'r pwngc cyntaf, scf ei ym- 
ddangosiad. A tban y gaingc yma o'm traeth- 
awd, ystyriwn pwy a ymddangosodd^ a dull ei 
ymddangosiad. Efe^ yr hwn a ymddangosodd^ 
oedd yn Dduw ac yn ddyn ; yr pedd y ddwy 

VOL. I.] M 



82 



.anian ynddo ef, ac o honynt yr oedd un person 
yn hanfod ; efe oedd Emanuel^ fel y dywedodd 
yr Angel yn y bennod gyntaf o St. Mattliew^ yr 
hyn o*i gyfieithu ydyw, Duwgyd Ani; efe oedd 
y Gair ar a oedd gyd & Auw, a Duw ydoedd, a 
thrwyddo y gwnaetbpwyd pob peth ar a 
wnaethpwyd ; efe, y Gair hwn, fel y dywed St. 
Joan, a wnaethpwyd yn gnawd, ac a drigodd 
yn ein plith ; efe o^dd, ebr St. Paal yn ei Epis- 
tol cyntaf at Timotheus, Duw yn yniddangos 
yn y cnawd. Hwn oedd efe a ymddangosodd, 
sef Mab Duw yn y ddynol anian. Daw o syl- 
wedd y Tad wedi ei genhedlu cyn naVoesoedd, 
a dyn o sylwedd ei fam wedi ei eni yn y byd : 
perffaith Dduw a pherffaith ddyn, ac er hynny 
yn un person. Canys fel y mae 'r enaid rhe- 
symmol a'r cnawd yn un dyn, felly Duw a dyn 
Sydd un Crist, fel y dywedir ynghredo St. 
Athanasius. 

Y mae hyn yn ein harwain at ei swydd. Y 
Dwyfol Berson yma, yr hwn, ebr y testyn, a 
ymddangosodd, oedd wrth ei swydd yn Grist, 
neu 'r Messiah, 1\. y. yr Enneiniog, gweinidog 
ardderchog y Tad, y Brenhin, a*r Offeiriad, a'r 
Prophwyd enneiniog gan yr Yspryd, yr hwn er 
dechreuad y byd, yr addawodd efe ddanfon i 
lawr i'r byd er iachawdwriaeth dynion. Yr 
hwn a gredwyd ynddo gan y Patrieirch, a gys- 



83 



godwyd gan y ddeddf^ a ragfynegwyd gan y 
Propbwydi, a ddisgwyliwyd gan boll Israel, ac 
a fawr ddymunwyd gan y goreu o'r cenhedl- 
oedd. Y Person yma, yr hwn a arwUgwyd 
&V weinidogaeth hon, o'r diwedd a ymddangos^ 
odd^ ac ymba ddull chwi a wyddocb oil oddi 
wrtb ei banes yn yr Efengyl. Efe a gaed trwy 
yr Yspryd Glan ym mru yr Wyryf bur, megis 
y rbagfynegwyd am dano gan y Propbwydi, ac 
un oV Angylion ucbaf yn y nef a ddatganodd y 
rhyfedd betb i'r Forwyn ei bun. Yr Wyryf 
hon, trwy ragluniaetb mor rbyfedd, pan nesa- 
odd amser ei tbymp, a ar\veiniwyd o'i dinas a'i 
tbrigfa ei bun yn Ngalilea, i Betblebem, dinas 
yn luda, lie yr esgorodd ar y Plentyii Dwyfol ; 
4C felly a gyflawnodd bropbwydoliaetb arall am 
dano, sef y genid ef ym Methlebem, a bynny yr 
oedd yr Ysgrifenyddion befyd yn gydnabod. 

Nid oedd yn sicr dim rbwysg na mawredd 
i'w gweled yn ei enedigaetb : yr oedd ei fam 
yn dlawd a dieitbr, mor ymddifad o ffrindiau 
na's gallai gael gwell Hetty na stabl gan gym- 
niaint y dorf yn y ddinas, a pbreseb oedd y lie 
cyntaf a dderbyniodd Arglwydd y gogoniant ! 
•Fel byn y dangosodd y Goruchaf ar yr acbos 
yma mor wAg yn ei olwg ef ydyw 'r disgleirdeb 
bydol sy 'n serennu golwg dynion gymmaint, 
Ond nid oedd yr Hollalluog yn ol o amlygu ar-, 

m2 






84 



dderchawgrwydd y Baban Nefol trwy arwydd- 
ion sicr a hynod. Nid ydyw yngallu araith* 
yddiaeth ddyuol ddarlunio y datgeiniad cyntaf 
o'i enedigaetb. Tra ^r oedd y bugeiliaid yn 
gwylied eu praidd liw nos, wele gogoniant yr 
Arglwydd yn disgleirio o'u hamgylcb, ac Angel 
a gyhoeddodd y newyddion da, ac yn ebrwydd 
i¥ele Haws o lu nefol yn llenwi 'r awyr^ yn moU 
lanuu Duw ac yn dywedyd, ^'Gogoniant i 
Dduw yn y goruchaf, ac ar y ddaiar tangnef- 
edd^ i ddynion ewyllys da." Er inwyn codi 
syniad o fawredd y peth, dychymyged dyn ei 
fod yn y fan a'r Ue^ ac yn nfstawrwydd y nos ei 
fod yn gweled yr entrych yn ebrwydd yn gyf- 
lawn o Angylion gogoneddas a disglair, ac yn 
clywed lleisiau nefol yn moliannu Duw. O f 
mawredd digymmar a thra rhyfedd i feddwl am 
dano. Y doethion hefyd a gyfeiriwyd o'r 
dwyrain gan seren ddieithr gynt iddynt^ ac a 
arweiniwyd at y fan He y ganwyd Breuhin nef 
a daiar : yno 'r offrymmasant iddo eu banrbeg- 
ion^ aur, a tbus, a myrr. Ofirymmwn ninnau 
jddo foliant, a chariad, ac ufudd-dod ewyUys* 
gar a ffyddlawn. 

Py mrodyr, yn y cyfryw ddull^ mewn gwael-** 
der a roawredd yn gymmysg, yr ymddangosodd 
yr lacbawdwr ar ei enedigaetb; a cbyffelyb 
agos oedd ei fuchedd ganlynoK Bucbedd diod- 



85 



aidd i'r golwg oedd hi, ond bucbedd gyflawn 
o ryfeddodau, o'r dechreu i'r diwedd, os ystyr- 
ied a wnawn ei ddaioni a'i diriondeb, yr ewyll- 
ys da i ddynion^ a'r duwioldeb tu ag at Dduw; 
y siampi ragorol a amlygwyd yn ei ymarwedd- 
iad.oll^ ei ymadrpddion a'i bregethau buddiol, 
ei wyrthiau tra rhyfeddol^ yr bysbysiadau am* 
Iwg a roed o'r nef mai Mab Duw ydoedd, a 
chreulondeb dynion tu ag atto, y digwyddiadaa 
mawrion a gaDlynodd ei ymadawiad i'r nef, a 
disgyniad yr Yspryd^ sef ymdaenu o'i Efengyl 
ymysg cenhedloedd lawer^ er gwaetbaf diafol 
a'i ddeiliaid. 

Ond ei ymddangosiad cyntaf yn y cnawd a 
goffheir y pryd hwn. ' Ac ni fu erioed gan 
ddynion destyn mwy ardderchog i fyfyrio arno* 
Pan ystyriwn pwy oedd efe, mai tragywyddol 
Fab Duw ydoedd^ O fel y dylem synnu a rhy- 
feddu wrtb anfeidrol deilyngdod a chariad y 
Gorucbaf, O fel y .dylem ymwresogi o hoffder a 
diolchgarwcb iddo ef am ei drugaredd ai gariad 
tu ag at ddynion colledig, yr bwn, ebr St loan, 
felly a garodd y byd, fel y rhoddodd efe ei unig* 
anedig Fab, fel na choUer pwy bynnag a gredo 
ynddo ef, ond caffael o bono fywyd tragywydd- 
ol. Pan ystyriwn befyd ddarfod i Fab Dumt 
g}'mmeryd ein cnaWd ni a'n natur arno^ ac felty 
gysylltu V Ddwyfol a'r ddynol anian, O mor 



86 



deimladwy y dylem fod oV anrhydedd a roed 
fn hanian ni, ac o*r ardderchawgrwydd i ba un 
y dyrchafwyd hi trwy 'r fath gyfundeb a cby* 
sylltiad : d^'lem ofni a gocbelyd hefyd halogi a 
diwyno trwy ddrygiom ac amhurdeb yr anian 
hoD y teilyngodd Mab Duw ei chymmerj^d i 
bertbyDas cyn agosed iddo ei bun. Pan ystyr- 
iwn ddarfod i'r Duw hwn ddyfod yn y corpb^ 
fel y Messiah neu 'r EnneiDiog, sef yr lachaw- 
dwr a addawsid er's oesoedd o'r blaen ac a 
ddisgwyliwyd gymmaint^ O fel y dylai 'r ystyr* 
laetb lenwi ein calonnau o lawenydd a diolcb* 
garwch^ ein cyffroi i dywallt allan deimlad ein 
heneidiau mewn bendith a moliant i Dduw am 
ymweled a pbrynu ei bobl ; O fel y dylem fol- 
ianuu 'r Arglwydd am ein rboddi dan yr orach- 
wyliaeth bono y darfu i dduwiolion lawer^ mewn 
amryw oesoedd, ewyllysio ei gweled^ ac nis 
gwelsant; yr hon y chwennychai 'r Angylion 
edrycb arni ; ac o berwydd ymwrtbod & hi, ar 
ei chyhoeddiad cyntaf, a cbroesboelio ei haw- 
dwr^ y cafodd yr luddewon eu gwasgaru trwy 
y ddaiar, ac ydynt yn siampl parbaus o ddial y 
nef ar yr annuwiolion. 

Os ystyriwn yr amrafael dystiolaethau a roes 
ein Hiacbawdwr ar ei ymddangosiad o'i fod yn 
wir Grist neu 'r Messiah^ mor fanwl y cylflawn- 
odd yn ei enedigaeth^ ac yn amryw rannau o'i 



y>.- 



m « 



87 



fucheddy y rhagfynegiadau ami a*i rhagflaenent 
ef, ac mor sicr y dystiolaeth a roes Duw i wir* 
lonedd ei grefydd, trwy arwyddion a rhyfedd- 
odau ; O fel y dylai ystyried byn gadarnbau eia 
ffydd yn yr lachawdwr yma! ein gwneuthur 
yn ddiymmod -ac yn wrol hyd angeu' iV gyd- 
nabod ef am ein Hiachawdwr yngwrtbwyneb i 
gabledd yr anfTyddloniaid oil. 

Yn ddiwaethaf. Pan ystyriwn y cyflwr isel 
a thlodaidd y rbyngodd fodd i'n Hiacbawdwr 
ymddangos ynddo^ cyflwr mor isel, ac mor an- 
heilwng o'r fath dywysog tra mawr, na cbafodd 
plentyn i'r cardotlyn tlottaf erioed un mor an- 
niddan ar ei enedigaetb iv byd ; O fel y dylai 
ystyried byn attal ynom bob balchder a gwag- 
ogoniant, peri i ni feddwl Uai am rwysg a gor- 
wagedd y byd, ie, megis dibrisio boll ddisgleir- 
deb bydol^ gan ddarfod i*r Goruchaf ddangos, 
wrtli ddanfon ei Fab i'r byd mewn angen a 
thlodi, mor wael yn ei olwg ef ydyw rhwysg a 
mawredd y byd, 

Ystyriwn yn nesaf yr amser yr ymddangos- 
odd Crist yr Arglwydd, sef " yn niwedd y byd/' 
Yr ymadrodd yma a ddylid ei gyfieithu, *'yn 
niwedd yr oesoedd," b. y. yn yr oes ddiwaetb- 
af. Hyn yw ystyr y Groeg. Yr laddewon a 
fyddent arfer a rbannu 'r histori sanctaidd dan 
yr enw oesoedd^ a'r oes ddiwaethaf oedd amser 



i 



i 



88 



neu orttchwyliaetb y Messiah. Y mae deunaw 
can mlyn^dd wedi myned heibio er pan ym- 
ddangosodd y Messiah^ ac nid ydyw diwedd y 
byd wedi dyfod etto, ac ni wyddom ni ddim pa 
bryd y daw ef. Y mae oes y Messiah^ y dydd* 
iau diweddaf hyn, yn terfynu ar yr oesoedd oil. 
Y mae 'r gennadwri ddiwaethaf boo yn rhagori 
hefyd mewn ardderchawgrwydd ar bob dat- 
guddiad o'r blaen o eiddo 'r Arglwydd, gan 
ddarfod iddo lefaru wrth ddynion y pryd yma» 
Did trwy Angylion na Phropbwydi, eithr trwy 
ei unig-anedig dragywyddol Fab ei bun. A 

chofiwn hefyd na fydd mo 'r un datguddiad nag 

> 

aberth mwyach dros bechod. 

Pa addysg, ynteu, a gasglwn ni oddi wrtb y 
gwir pwysiawr yma ? Yr un, mi dybygwn, ag 
a gasglodd yr Apostol^ *' Am hynny, y mae yn 
rbaid i ni ddal yn well ar y petbau a gly wsom/' 
sef athrawiaeth yr Efengyl^ '' rhag i ni un am- 
ser eu gollwng hwy i goUi ; canys os bu gadarn 
y gair a lefarwyd trwy angylion^ ac os derbyil- 
iddd pob trosedd ac anufudd*dod gyfiawn daie- 
digaetb^ pa fodd y diangwn ni, os esgeuluswn 
lachawdwriaeth gymmaint ? " 

Mae ymresymmiad yr Apostol yn nechreu 'r 
Epistol yma at yr Hebreaid yn myned ymlaen 
o un pwngc i'r nesaf. Y mae 'n dangos fod 
datguddiad ewyllys Duw wedi bod yn raddol^ 



89 



tien noegis yn rhannau neulltuo]^ er bod un gad. 
wyn yo eu cysylitu drwyddynt. Yn gyntaf« fe 
iefarodd wrth ddynion trwy 'r Patrieircb, y rhai 
oeddynt oleuadan tanbaid yn eu cenhedlaeth« 
Gwedi hynny neulltuodd yr Israeli aid i fod yn 
bobl a chenhedl arbennig dan ei ddarbodaeth : 
fe roes iddyot ddeddf ysgrifenedig yn Haw cyf- 
ryngwr^ sef Moses^ a'r gyfraith neu 'r oruch« 
wyliaetb yma oedd gysgod a phortreiad petbau 
da i ddyfod. Gwedi bynny fe ddanfonodd y 
naill Bropbwyd ar ol y Uall^ y rbai a ragfyneg^ 
•asant ddyfodiad y Messiah yn fwy amlwg, y 
rhai a alwent ddynion i edifeirwch a sancteidd^ 
rwydd, gan ddatgan yn gyffrous lid a dial y 
Gorochaf ar bechadu^iaid cyndyn, Yn ea 
llyfrau ysprydoledig, rhai o honynt yn enwedig^ 
y mae dyfodiad Crist yn cael ei draetbu am 
dano yn hynod.o'r eglur, ac yn bynod o'r pryd- 
ferth ; eu rbagfynegiad ardderchog sy megis y 
wawr-ddydd disglair yn rhagflaenu cyfodiad 
Haul Cyfiawnder. Ac o'r diwedd^ fel y danfon- 
odd Arglwydd y winllan y naill was ar ol y Hall, 
a chennadon o amryw raddau ar ol eu gilydd^ 
nes o> diwedd y-danfonodd ei Fab ei bun, 
felly y darfu i Oru<;haf Ly wydd nef a daiar, 
pan ddaeth cyflawnder yr amser, ddanfon ei 
Fab ei bun megis cennad i'r byd ; ei Fab ei 
bun, yr bwn oedd yn ddisgleirdeb ei ogonianV 

VOL. I.] N 



90 



ac yn wir lun ei Berson ef. Os, ynteu, fel y 
mae V Apostol yn ymresymmu, yr oedd Duw 
mof fanwl-dost yn yr amseroedd gynt, pryd yr 
amiygpdd ei ewyllys trwy Angylion neu ddyn* 
ion yn unig, na adawodd mo 'r tin trosedd yn 
c|di-gosp> pa fodd y diangwn ni os esgeuluswn 
iachawdwriaeth gymmaint? os esgeuluswn yr 
oruchwyliaeth olaf hon, ymha nn y mae goludog 
rAs Duw mor airflwg, os esgeuluswn Fab Duw 
yn disgyn i lawr o'r iichet-nef i gynnyg, le, i 
brynnu iechydwriaeth i ni? Yn enw Duw, 
%eth ychwaneg y myn dynion ? a fynnant hwy 
ychwaneg o oleuni, ycfhwaneg o gynnorthwy, 
ychwaneg o annogaeth ? a fynnant hwy i Fab 
Duw ddisgyn eilwaith, ac ail-ddioddef ar y 
groes drostynt ? O! cofiwch, frodyr, nad oes 
aberth dros bechod wedi ei adael mwyach, ni 
fydd cymmod mwyach ; pan ddelo Crist yr ail 
waith, ni ddaw i gymmodi, oud i farnu. Ni 
fydd bellach i'r anghrediniaid a'r anufudd, ond 
rhyw ddisgwyl ofnadwy am farnedigaeth, ac 
angerdd t&n. 

Ystyriwn yn nesaf, ac yn olaf, i ba berwyl yt 
ymddangosodd Crist, "i ddileu pechod trwy 
ei aberth u ei hun.'^ 

Y mae dileu pechod yn arwyddocau daa 
teth tra phwysfewr a pherthynol i ni roegis 
pfrcheaogion eneidiau anfarwol. Yn gyntaf, 



91 



symmudiad euogrwydd pechod, a gwarediad 
shag y gospedigaeth ddyledus o'i herwydd* 
Yn ail, ein hachub rhag grym ac arglwyddiaeth 
pecbod. Pe bai un o'r ddau beth yn ddiffyg- 
iol» ni fyddai fodd i oi ga'el ein cadw a^n dwyn 
i'r ne£ 

Ni wiw i roi y pryd yma sdn am yr amrafael 
destynaii sy 'ncadarnhau gwirionedd yr athraw- 
iaeth yma, gan fod y testynau mor aneirif, ac o 
herwydd ddarfod i mi yn fynych draethu yn ei 
gylcb. Eu sylwedd ar y pwngc cyntaf, sef 
symmud euogrwydd pechod^ ydyw hyn, mewn 
ychydig eiriau, — pechaduriaid ydyw dynion oil, 
nid oes neb byw na ddaetbyn fyr o ogoniant 
Duw ; ni wnaeth neb o houom gymmaint o 
ddaioni ag y gallasai, os mynai. Yr oedd go- 
goniant a chyfiawnder Duw yn galw am gosp- 
edigaeth; a'r pryd hynny, pan nad oedd neb 
arall nag ag ewyllys, na gallu ganddo i achub, 
y cyfryngodd Mab Duw yn drugaroccaf rhwng. 
Duw a dynion, a thrwy ei aberthu ei bun, a 
dynnodd ymaitb euogrwydd y sawl oil a wir 
giredont ynddo, ac a'u gwaredodd rhag cospe- 
digaeth. Ac y mae 'r cymmod nid yn unig 
wedi ei wneuthur, ond y mae Duw Irugarog 
yn ei gynnyg i ni, le, y mae 'r Goruchaf megis 
yn erfyn arnom ni, greadliriaid gwael* i dder- 
byn ei drugaredd yn Nghrist : fe ddy wedir fod 

n2 ■ 



98 



yr Angylion yn y nef yn llawenycbu ar droe- 
digaeth pechadur. O newyddion cysarlawn ! 
eli i'r galon glwyfus^ meddyginiaeth i ddadebru 
y gydwybod archoUedig. O becbadur, na an- 
obeithia, ond prysura ddyfod at yr hwa sy gan- 
ddo faddeuant iV edifeiriol a'r dychweledig: 
bid sicr gennyt mai gwir yw 'r gair, ac yn 
haeddu pob derby niad^ ddyfod Grist lesu i'r 
byd i gadw pechadariaid. Ond na tbrig ditheu 
bechadur mewu pecbod, fel yr amibao gr&s ; 
ond brysia 'n ddioed, rbag dy galedu trwy gyf- 
iawn farn Duw, neu gael dy gipio ymaitb yn 
dy bechodau. 

Ganys, yn ail/ Crist a ymddaDgosodd i ddi- 
leu pechod mewn ystyr arall, sefiddirymmu 
arglwyddiaetb pechod a satan ar ddynion, i'w 
ddileu fel na theyrnaso mwyach yn en corph 
marwol^ fel na roddont eu haelodau yn weision 
i bechod mwyach, ond i gyfiawnder, ac fel y 
byddo eu fTrwyth yn sancteiddrwydd, a'r diw- 
edd yn fywyd tragywyddol. I hyn yr ym- 
ddangosodd Mab Duw, medd St. loan, fel y dat- 
todai weithredoedd diafol. Ac medd St, Paul, 
ddarfod iddo ei roddi ei bun drosom, fel y pryil- 
nai ni oddi wrth bob anwiredd, h, y. ein cyf- 
iawnbau, neu ddileu pechod yn yr ystyr gyiitaf j 
yn bobl briodol iddo ei bun. yn awyddus i 
weithredoedd da, yr hyn yw dileu pechod yn yr 
ail ystyr. 



93 



Pan fydd cymmundeb rhwng y golenni a'r 
ty wyllwch, neu gynideithas rhwng Duw a Bel- 
ial, yr hyn, fe ^yr pawb o honoch, sydd am- 
hosibl, yna, ac nid cyn hyn, y bydd dichon i 
bechaduriaid cyndyn anedifeiriol gyfrannu o*r 
dedwyddwch a brynnodd Grist trwy fyned yn 
ddyn ac aberthu ei bun. Gan bynny, garedig- 
ion, moliannwn bawb o honom deilyngdod a 
thrugaredd ein Hiacbawdwr Grist, a dangoswn 
eiD diolcfagarw^h, nid &'n gwefasau yn nnig, 
eithr yn ein bucbeddau. 

Yrwan, gogoniant a fyddo i Dduw Dad, yr 
bwn a ymfoddlonodd yngbymmod ei dragy- 
-wyddol Fab ; ac i'r Mab, am deilyngu myned 
yn gnawd er ein mwyn ni ; ac i'r Yspryd Glaa 
tragy wyddol, trwy weitbrediad yr bwn y caed 
ef ymru y Forwyn bur, ac y gwnaethpwyd yn 
ddyn o'i sylwedd hi, a bynny beb ddim pechod, 
i'n gwneuthur ni yn I&n oddi wrth bob pechod ; 
gogoniant a fyddo i Dduw yn yr uchelder, ar y 
ddaiar tangnefedd^ i ddynion ewyllys da. 



• -5 



• • 4 . 



M 



V&BOKTB VI. 



T vwrmoYy othhesaowt. 



£SAT LXI. 1, 2. 

Vgpryd yr Argltpydd Dduw sydd amaf } a her^ 
wtfdd yr Argluydd a'm henneiniodd % efangylu fr 
rhai llariaidd ; efe (Cm hanfonodd i rwymo y rhcti 
ym eu colon, i gyhoddi rhyddid i*r caetkion, ae a- 
goriad carchar €r rhai sy yn ^rhwym ; i gyho^ddp 
Nwyddyn gymmeradwy yr Arglwydd, 

"^N y geimu dethonn hyn., y mae 'r Pro- 
phwyd Esay ya mynegi y benditbjoti) 
mirya gwerthfewr y geill rhagluDiaeth gmsos^ 
en rhoddi i ddynioii. Blwyddyn ryfeddol a 
t&By shyddid a ded^yddwcb a gyboeddir yma. 
Y mae ef yn ei cbyffelybu iV Jobiii, sef pob 
degfed flwyddyn a deugain^ pan y byddai^ yn 
ol cyfraith Moses, (Lef. xxv. 8.) ryddid yn cael 
ei gyhoeddi yn y wlad iV boll thrigolipn. 

Nid allai 'r Prophwyd hwn ddim Ilai na rhag- 
weled y llifeiriant o drueni oedd i ddylifo trwy 
gyfiawn farnedigaethau Duw ar genedl .yr 
luddewon ; ond yn gymmaint a'i bod yn fwy 



95 



boff gaaddo fyfyrio ar y dyddiaa dedwydd 
oeddyDt ar ddyfod, y mae ef megis yn troi ei o- 
lygon rhag gorpliwys ar aflwyddia^ta helbuLm 
Israel, ac yn eo gosod hwy ar ddisgleirdeb y 
gc^ofiJant hwnnw pan y byddai i Haul Gyfiawo- 
der ail-gyfodi ar fynydd Sian 4 meddigmia^tk 
ju jei eagyll. Yr oedd y darlaniad yma yn fwy 
arbennig yn berthynasol i ddyfodiad y Messiab^ 
y mae efe wedi eu cymniwyso alio ei hun, witb 
kfar4i yn y Synagog a Uygaid pawb yn craffii 
arno^ " Heddy w," medd ef, *^ y eyflawnwyd yr 
Ysgrytbur hon yn eicfa clusti^u." Yn lie cyf>- 
addjstsu 'r geiriau at ryw war^digaetb dymhoml, 
y uaae ef yn eucymmwysio fawynt at iechydwe- 
jaeth ysprydol a chyffredinol y byd. Yspryd. 
yr Arglwydd, yr bwn oedd gynt ar Esay, ya 
awr a dy^alltwyd, niewn mesur belaethaeb, ar 
yr lesu bendigedig ; enneiniwyd ef mewn modd 
rhagorol ; yr oedd ganddo ef newyddion am- 
genach i'w inynegi, a gwaredigaeth mwy pwya- 
fawr i'w cbyflawni ; ac atto ef yr oedd y JPro^ 
p^wyd £fangylafidd yn eyfeirio. Yr Indd^wou 
oeddynt yn arferol o edrych ar yr Ysgrytbyrau 
yn en hystyr llytjiyrenol yn unig; oqd ynawr, 
4ynia Ddysgawdwr o'r nef wedi cyfodi ynefi 
f)litb, yr bwn a dynnodd ymaitlp y lien^rgdl od4t 
wrth y gyfraith a'r Prpphwydi.. Pe a'n lie|- 
ponjodd bwynt yn (u cyflawn ystyr, sef y« af* 



.i 



r 



96 



/wyddo 'r cyfammod Efangylaidd^ gwaredigaeUi 
ysprydol yr boll fyd trwy lesu Grist oddi wrth 
gadwynau pechodau ac angeu; yn arwyddo 
sefydliad Sion ysprydol^ dinas y Duw byw, y 
Ganaan nefol/gwir wlad yr addewid i ethole- 
digioD yr Arglwydd. 

Gallwn feddwl mai felly yr oedd deongliad 
em Hiachawdwr ar y testyn yn y Syijagog, er 
nad ydyw wedi ei adrodd gan St. Luc^ yr hwn 
sydd wedi sylwi 'n bennodol ar yr effaith a gaf- 
odd ar ei wrandawyr. Mor nertbol, mor eglur 
oedd ei esponiad^ fel ag i'w cymmell hwy i gyf- 
addef, er gwaethaf eu rhagfarn yn ei erbyn o 
herwydd ei ymddangosiad tlodaidd, mai hwn 
oedd y Prophwyd oedd i ddyfod i'r byd. ," Yjr 
oedd pawb yn dwyn tystiolaeth iddo, ac yr 
oeddynt yn rbyfeddu am y geiriau grasusol a 
ddeuai allan o'i enau ef." 

Mae .'r gennadwri Hon o rSs yn dechreu gyd 
ag hysbysiad o awdurdod yr hwn a'i cyhoeddr 
odd, ** Yspryd yr Arglwydd sydd arnaf/' medd 
Esay am y cennadwr. Yr oedd Yspryd yr 
Arglwydd wedi bod ar y Prophwyd i gynt am 
yspaid bir o flynyddoedd, trwy hwn yr oeddynt 
yn rhoddi addysg, yn gwneuthui^ gwyrthiaa, ac 
yn rhagfynegi pethau i ddyfod. Ond arno Ef 
y tywalltwyd yr Yspryd heb fesur, ynddo fcf 
yr oedd hoU gyflawnder y Duwdod yn pres- 



r 



97 



VfyVio !a gorpborol ; yn ei holl weithredoedd 
yr oedd yii dangos doethineb a galla Duw ; ac 
aij] bwo y tystiolaetbodd yr luddewon^ pan 
glywsant ei athrawiaeth, '* Ni lefarodd dyn 
erioed fel y dyn hwn/' a phan welsant ac a 
deimlasant ei wyrthiau, '* Ni welwyd y cyffe- 
lyb, iia ddo, yn yr Israel/* 

Ein Harglwydd a enneiniwyd^ nid kg olew^ 
yn ol defpdau y gyfraith luddewig^ eithr A*r 
Yspryd Glan ac & nerth, fel y gallai efe gyf- 
lawni 'r swyddap ardderchog yr oedd efe i gym* 
meryd arno, sef swydd Propbwyd i roddi 
addysg^ swydd Offeiriad i aberthu ei ban, a 
swydd "Brenbin i lywodraetbu ei Eglwys/ Tr 
swyddau byn byddid dan orucbwyliaetb y 
ddeddf yn enneinio &g olew. Enneiniwyd ein 
JBiacbawdwr* d'r Yspryd : o berwydd bynny y 
mae 'r enwau dan y rbai y gelwir ef mewn am- 
ryw ieitboefld yn arwyddocau yr un petb, set 
y Messiah^ y Crista neu 'r Enneiniog. 

^ ol datgan ei awdnrdod, y mae 'r Pro- 
pbwyd yn myned ymlaen i adrodd y bendithion 
yr oedd ef i*w cyfrannu : " Efe a'm banfonodd 
1 efangylu ir rbai llariaidd/' i'r rbai gostyngedig 
ogalon. A cban fod y cyfryw feddwl isel yn 
amlacb i'w gael yn y rbai sy raewn isd gyftwr, 
ein ^iacbawdwr, pan ddecbrenodd ddatgan ei 
Efengyl^ a.aetb heibio i't* rbai mawrion, a'r rbai 

VOL.l] o 



« t 



dd 



doethion yn y ciiawd, y rhai oedd ganddynt or- 
mod awydd i bethau y byd hwn i ymddarostwng 
i dderbyn cennad oV nef. Fe a ymwelodd 4g 
anoeddau a pbreswylfeydd y rhai Ilariaidd; efe 
a ymddiddanodd &'r werin bobi ; efe a etholodd 
ei ddisgyblion oddi wrth y graddau rowya aa- 
llythyrennog o'i gyd-wladwyr, a hynny nid o 
ran eu tlodi, ond o herwydd fod y cyflwr bwn 
yn ineithrin y dymmer fwyaf cyfaddas iV Ys- 
pryd efy a tbu ag at dderbyniaid o'i Efengyl 
O acbos hynny rhaid i ni feddwl, tra ^r oedd efe 
yn agoryd trysorau ei r4s nefol i bawb, ei fod 
ef yn gwneuthur y cynnygiad cyntaf i'r Uodion 
a'r rhai Ilariaidd. 

Fy mrodyr, y mae V dymmer hon yn angen- 
rbeidiol bob amser tu ag at eiu gwneuthur ni yn 
ddisgyblion iddo ef mewn gwirionedd. Pa fath 
bynnag ydyw ein gradd a'n sefyllfa^ pa un ai 
iichel ai isel, cyfoethog neu diawd, dysgedig 
neu annysgedig, os mynnwn gyfrannu o drysor- 
au ei r&s ef, mae 'n rhaid i ni ddysgu ganddo i 
fod yn addfwyn a gostyngedig o galon, mae 'n 
rhaid i ni feithrin meddyliau isel am danom ein 
hunain, a'n doniau, a'n cynbeddfau ; ymostwng 
yn ufudd i ymweliadau rbagluniaetb, ac ufudd- 
hau iV boll orchymynion. 

Yr ail beth am ba un y danfouwyd ein 
Hiachawdwr oedd, •' i rwymo y rhai ysig eu 
calon." Tra yr aeth efe oddi arogylch gan 



•"—^^^m^ 



99 



wneuthur daioni^ cafodd amryw achosion i ar- 
feru ei garedigrwydd a'i dosturi wrth ysgafq- 
hau gofidiau yspryd drylliedig, megis y gwelwh 
yn bennodol pan oedd chwaer yn galaru wrth 
fedd ei hanwyl frawd, a phan oedd y weddw 
ofidus yn canlyn elor ei *bunig fab at bortb y 
ddinas ; ar y cyfryw acbos yr oedd efe yn barod 
i estyn ei drugaredd oruwch-naturiol : wrth yr 
hwn oedd yn gorwedd yn nistawrwydd y bedd 
efe a ddy wedodd, " Tyred allan ; " wrth y mab 
ieuangc, yr hwn a ddygid allan yn farw, efe ^ 
ddywedodd, '' Cyfod." Fel hyn, fe a sychodd 
eu dagrau, ac a drodd eu galar yn Ilawenydd. 
£ithr nid oedd y cysur yr hwn oedd efe yn ei 
gyfrannu ar achosion o'r fath yma^ ond ernes 
o'r diddanwch mwy helaeth ac effeithiol yr hwn 
yr oedd efe yn barod i roddi i'r sawl oeddynt ysig 
eu calon, dan deimlad dwys o'u pechodau, a 
than ofn digofaint yr HoIIalluog. Tr cyfryw 
rai yr oedd efe yn dra hael o'i drugareddau* 
Cyn gynted ag yr oeddynt yn ufudd i'w r&s 
rhagflaenol, ac yn dangos arwyddion o galon 
ddrylliog, wedi ei hargyhoeddi o bechod, yng* 
hyd kg edifeirwch tu ag at Dduw^ a fiydd yn* 
ddo ef ei hunan, yr oedd efe yn barod i ym* 
ddiddan k hwynt yn iaith trugaredd a madden* 
ant; yr oedd yn barod befyd i chwannegu at 
eu hedifeirwch a'u jSTydd^. 

o2 



100 



Yir tiDrhyw gymmorth iacVdoi y tnae efe 
yr awr'on yn barod i gyfranou i bawb oTI sy 'n 
friVedfg o galon, yn cydoabod ac yn ymofidio 

dros eu bamryw bechodau ac anwireddau^ a(: 

' • . - 

yn gwybod ofn yr Argtwydd. A phwy yn citt 
blitb a eill ryfygu dywedyd ei fod yn liditnog 
yngolwg Duw? Pwy a feiddia ddywedydj 
^*<jrian wyf oddi Wrth fy nbhecfaod/' Os ydytri 
yh adnabod ein bunaia mewn gwiribnedd^ fe 
fydil gan laweroedd aches i betraso ; ni a w^l- 
X¥n baWb gymniaint arabertTeithrwydd ynotii, i 
Dod rhaid i ni wrth deilyng^dod qn mwy per* 
0eith ac baeddol i'n diogelu. Ni a fyddwn oil 
yb barod i lefain yn iaith gwynfanus ein Heg* 
Iwys, '* nad oes dim iecbyd ynom." Ac i'-r 
sawl sydd fel byn yn myned yn edifeiriot a go- 
fidus at Grist, y mae efe yn ymddangos iddynt 
y gwir feddyg etiaid. Y mae efe trwy ei Yiai 
pryd yn llefaru wrth bob rhai o honynt, " Eicli 
^ydd a'cb iacbaodd, ewch mewo heddwch/' 

Y rhari nesiaf o gennadwri Crist oedd, ** cy- 
lioeddi rhyddid i'r caethioii^ ac agoriad carchat 
iV rhai sy 'n rhwyin/* Pin ddecHreaodd efe 
ar ei weinidogaeth, yr Oedd pob defyd ac ^f^ 
iecbyd y rhai oeddynt yh caetbiw6 ac yn 
gwanhau *r corph, yn ffoi o'i "fi^'ydd, ac yn u^ 
fuddfaau iV air. Yr tin awdurdod ag oedd 
gsiftddo ar y corpb, yr oedd gattddo bef^d clniil 



MKi 



M 



yr enald, i*w rh^ddliau M oAA #rfli gadwynatf 
pechod. Pan gatifydd^nt arwyddion f6d gan«^ 
fldo a^durdod oV nef i ddywedyd wrth y Yitsg 
ac an^fluog, ''Cyfod, rbodia/* ac wrfh ydaf, 
♦* Bydd iach,'* nid allent hwy ammeu effaith y 
gol(yngdod« ^an y dywedodd wrth yr hwn oedd 
mewn perthynas iV bywyd ysprydol yn gaetb-^ 
W8(s i bechdd, " Mstddeuwyd i ti dy bechodau/ 
Vt bobl oil beddynt yn fhwym dan bwys eti 
|)e<:bod£ia^ ac hi dderbyaiasant na obyminorth 
tiag yBgafnfaad oddi wrth y thai oeddynt yn eis^ 
tedd ynghadair Moses, ac yn tra arglwydd* 
iaetba arnynt, i'r cyfryw rai y inae Crist yn 
dy wedyd, *' Dettwch attaf fl bawb ag sydd yit 
flitiderog ac yn Ilwythcig, ac mi a esrnwythaf 
arnoch/' 

Y nmb fefb etto yn parbau i i^bddi gollyngdod 
i nitiiiaii bH sy 'n tfeimlo 'r batch tan ba lin yr 
ydyni yn gwyt'o ac yn crymmu, ac sy 'n gwe- 
tidio arno ef.megis achtibydd yr enaid. Yr 
ydym ni oil mewn rhyw fesur yn gaeth-weisiotl 
I'n nwyd&U i'n trachwantau, ac yn goddef idd« 
ynt gael yr oruchafiaeth amom» a niweidio eid 
heddwch. Gan gymnrteradwyo yn eih calonnau 
y peth sy dda, bid ydym yii wastad yri teimlo 
yn eih corph dueddiad i'w gyflawni. Ein rhe- 
6\tm sydd yn ein cytnmell i gam a choleddu 
cyfirailh Bduw ; obd gyd A rawy nertb y mai 



K)3 



nwydau Ilaweroedd o honom yn ein tynnu at 
wasauaeih pechod : fel y dyn aniaDoI heb ei 
adnewyddu^ a ddarlunir gan St. Paul megis yn 
llefoin, " Mi a wn nad oes ynof fi, hynny y w, 
yn fy nghorph, ddira da yn trigo; o blegyd yr 
ewyllysio sydd barod gennyf, eitbr cwblbau yr 
hyn sydd dda, nid wyf yn medru arno." 

Yn y cyflwr traenus hwn nid ydym wedi ein 
gadael heb gyfaill galluog ac ewyllysgar. 
Ein Harglwydd bendigedig sy 'n cynnyg ei hun 
i ni^ megis moddion i'n gwaredu oddi wrth y 
caethiwed peryglus hwn. Os erfyniwn yn ddi- 
wyd am ei gymuiorth ef trwy ffydd ac edifeir- 
wch« cawn fod yn rhyddion oddi wrth bechod. 
Os cymmerwn ei iau ef arnom, ac os dysgwn 
ganddo^ nyni a gawn orphwysdra i'n heneidau. 
Nyni a gawn ei Y'spryd sanctaidd i'n goleuo, 
a*n puro, a'n cadarnhau fwy-fwy; ac felly y 
gwaredir ni oddi wrth euogrwydd ac oddi wrth 
allu pechod : beblaw ein cyfiawnhau, cawn ein 
sancteiddio, 

Y rhan oiaf o'r gennadwri hon, a'r peth sy'ii 
cynnwys yr boll fendithion eraill, oedd, "i gy- 
hoeddi blwyddyn gymmeradwy yr Arglwydd," 
neu mewn geiriau eraill, blwyddyn o dderbyn* 
iad gyd &V Arglwydd. Megis yr oedd cyhoedd- 
iad y Jubili dan gyfraith Moses yn rhoddi i'r 
luddewon ollyngdod oddi wrth bob gwasanaetb^ 



103 

tnaddeuant am bob dyled, ac adferiad i bob 
etifeddiaeth ; felly y mae cyhoeddiad yrEfengyl 
yn mynegi i bawb o feibion dynion, nid yn unig 
ryddhad oddi wrth gaethiwed y ddeddf, a ma- 
ddeuant am eu pechodau er mwyn Crist, trwy 
ffydd ac edifeirwch, eithr gyd a hyn, adferiad 
o'r breintiau a gollasom trwy ymddieithrio oddi 
wrth ewyllys Daw, a llygredigaeth naturiol,— 
sef mabwysrad a gr&s. 

O'r achos yma, ar enedigaeth ein Harglwydd, 
llu o atigyiion a ganasant fawl i'r Gornchaf 
am dani megis y wawr-ddydd « o dangnefedd 
ar y ddaiar, ac ewyllys da i ddynion." Yr 
oedd ei Efengyl yn gyhoeddiad o tSls, o ran ei 
bod yn darlunio Duw, nid megis meistr yn dost 
i ddirgeisio pob gwasanaeth dyledus iddo, a 
tbra pharod i gospi pob esgeulusdra, eithr'fel 
Tad gyd ag ymysgaroedd o drogareddau tu ag 
at feibion dynion, yn gofalu am en heddwch 
a'u dedwyddwch ; yn gofyu yn wir ffyddlondeb 
ac ufudd-dod cywir iddo, eithr ewyllysgar i fa- 
ddeu eu hararyfusedd, ac i roddi ei rAs yn gym- 
morth cyfamserol iddynt. Yr oedd hi hefyd 
yn gyhoeddiad o wirionedd, yn gymmaint a'i 
bod hi nid yn unig yn rhoddi mwy o eglurdeb 
ynghylcb priodoliaethau 'r Creawdwr, a natur 
ac amgylchiad y Creadur; eithr hefyd o her- 
wydd ei bod hi yn dwyn i oleuni eglur y peth 



J04 



a ddeallwyd o> blaeo dan y gyfraith, trwy gys- 
g<)dau a,c arwyddion, ^^f y trajgywyddol eti- 
ieddiacth ya .n^eyrnas iiefoedd^ yx hon a a- 
ddawyd mevirn geirifirii amlwg yo yr Efengyl, 
ac a sicrbawyd ^trwy welthredoedd ac amryw 
joerttioedd yr Y&pryd <?Ian. 

Yr etifeddiaeUi han yw syilwedd a diben ein 
hoH fendithioD yn T^ghrijst .lesu, ac at yr eti;- 
feddiaeth hon y mae 'r bo|l hrpphw^doliaeth 
yma yn ei ch^flawn ystyr ya cyfeirip. Xra bo 
hi ya darlundo qn cj^flvrr o v&i^ y mjEte hi jrn e^u 
sicrhau ni o'a cjflwr o ogof^iapt Ypihob trn- 
garedd breaennpl yr ^rwyd^fr yr ystad Qgo.a- 
^ddus a fydd gyfran y ^ddloiitaid : iBeg;i9 pan 
y pregethir yr Efeagyl i'r ]:bai llariaidd^ qanys 
eidflynt ydyw trysorau *r nefqec^d; pan y 
rbwymir y rhai ytifig eu calon, canys eu. IrUtwcb 
.prcjseonol a droir i lawenydd tragyvryddol ; pan 
y cyhoeddir rhydd-did i'r caethton, canys hwy 
a gant ea rhyddbau odd! wjth gaetbiwed Uygre- 
dijgaetb i rydd^did gogoniant plant Dqw ; pan 
y bydd caffaeliad golwg iV deillion, can ja gor<* 
cbndd tywyll y byd bwn a aymmudir ymaitb, a 
hwy a adwaenant Dduw, miegis ac y ma^e ya 
oleuni by^^yd ; pan y gollyngir y rbai ysig 
ii)ewn rbwydd-deb^ canys ein Gwar^^wr ar- 
ijderchog a dyyr Mrialen y gortbrymuaydd, a 
jsjg^ hen y gelyn ysprydol^ ac a esyd eif^oJ] 



105 

i&lyniion dan ei draed. A phan ddechreuo y 
flwyddyo gymmeradwy houno o dangnefedd 
tragywyddol a dedwyddwch didrangc i boll 
waredigion yr Arglwydd^ yn y cyflawb ystyr, 
hwy a gyfodant Vr fucbedd aofarwol frwyddo 
ef, ac a gant deyrnasu gyd ag ef yn oes oesqedd. 
Fy mrodyr, y mae 'r or.ucbwyliaeth Grist'nog- 
aidd, yr Efengyl dragarog, yn belaelblawn o 
gysuron ac addewidion, yn ein cefnogi ac ya 
ein cynnortbwyo i fyned trwy 'r byd bwn yn 
grefyddol ac yn gysurlawn, ac yn gosod ger ein 
bron y gamp ardderchog o fywyd tragywyddol 
i'w cbael gan bob un a wasanaetho yr Arglwydd 
lesu yn gywir ac yn ffyddlawn ; canys efe a 
brynnodd yr etifeddiaeth ogoneddus i'w weis- 
ion. Ymegniwn ninnau i^n boll awyddfryd am 
ei cbael ; ac Vr diben yma^ ceisiwn yn gyntaf 
faddeuant a chyfiawnbad, trwy edifeirwcb a 
ffydd; ynsbiliwn am.ei gynnortbwy ysbrydol 
i'n cadarnbau, i'n Ilewyrcbu, a'n sancteiddio. 
A thra bom ni yn yniddiried yn ei haeddiant ef 
yn unig am dderbyniad ein hufudd-dod gwael^ 
dangoswn ein cariad iddo ef a'n carodd ni gym- 
maint^ trwy ufuddhau iV orcbymynion sanct- 

aidd, a rboddi moliiaint diolcbos iddo^ a mawr- 

ii 

ygn ei drugareddau anfeidrol tu ag attom. \ 

^^ > 

Beth yw *r byd bwn, ei fawredd, a'i bleseran^ / 

ond siomgar a darfodedig ? O bydded i ni ofalu 1 

VOL, I.] P 



/^ 



U 



]06 



ya benna dim am y byd ni fydd byth derfyn 
4ddOy am y byd lie y mae dedwyddwch per- 
ffakh yn oes oesoedd, lie ni bydd na pbechod 
'Da thristwch mwyach, ond y gymdeitbas dded- 
wydd o angylion a seintiau yn mwynfaau pre- 
«ennoldeb Duw^ ac yn canfod ac yn gogonedd« 
yr lesn yn ei gorph gogoneddas. Yr hwn 
-i^ynfyd teilynged Daw et roddi i ni er. ei fwyu 
ef. Ac yn awr^ i'r Qrindod ogyd dragywyddol 
y byddo'r mawl a'r gogoaiant yn oee oesoedd. 



/ 



»• 



d 



109 



v&sasTB VIX. 



T BUGAIL DA. 



St. Ioaw X. 14. 

Myfiyw y buj^ii da;, ac a adwaen yr eiddof Ji, dc 
d*fk hadw€Len%f. gan yr eiddof fi. 

l^ID oes un enw mwy caredig, nag a roir yn 
amlach Vn Hiachawdwr^ na'r enw, y bug- 
ail. Y Prpph wydi sy 'n ei alw ef felly yn fy- 
nycb^ fe a elwir gan St. Pedr, " y pen-bugail/' 
a'Oban St Patili '^ bugail mawr y defaid ; '' ae 
yma. yn y testyn y mae- efe yn dywedyd am 
danoeifaun, **Myfi yw y bugail da; ac aad- 
iraenyr eiddofi^ aca'm badwaenir gan yr eiddo 
fi*" Ystyriwn, yn gyntaf, ym mha fodd y mae 
Griftt^ nen 'r bugful da^ yn adnabod y defaid ; 
aC) yn ail, ym mha fodd y. mae 'r defaid yn ei 
^dnabod'ynteu. 

I* Wrth y defaid hyn yr ^m ni i ddeall, nid 
y rbai oil sy 'n galw eu bunain felly^ ond y rbai 
sy; Grist'nogion "raewnyspryd a gwirionedd," 
)^rbai er iddynt^ fe allai^. fyned ar gyfeiliorn, 

p3 



lihMriM^BHMi^HHKkM^.1,.^ 



108 



ydynt yn awr wcdi dychwelyd at fugail ac cs- 
gob eu beneidiau. Am y cyfryw rai y mae 
Crist yn dywedyd, " Myfi a adwaen yr eiddo 
fi." Efe mewD un ystyr a adwaen bob rhyw 

« 

ddyn^ canys iddo ef, megis Duw o sylwedd y 
Tad^ y mae pob calon yn agored^ a phob deisyf 
yn gydnabyddus, a rhagddo ef nid oes dim dir* 
gel yn guddiedig. Ond y mae Crist yn adna- 
bod ei eiddo ef mewn tri modd yn neulltuoL 

1 Y mae efe yn edrych. arnynt, ac yn eu 
gwahaniaethu bwy gyd k sicrwydd diamheus. 
Y mae dyn yn ami yn camgymmeryd^ ond i o- 
Iwg Crist y mae pob peth yn amlwg ; o ber- 
wydd nid edrych Duw fel yr edrych dyn, can- 
ys dyn a edrych ar y golwg, ond yr Arglwydd 
a edrych ar y galon. Efe a wSl y rhagrithiwr' 
dan ffug a gorchudd crefydd, mor amiwg ag y 
gw61 efe y Cristion cywir pan fyddo 'n grudd- 
fan dan orthrymder neu adfyd; ac a ddidola 'r 
naill odd! wrth y Hall yn hawsach nag y didola 
y bugail y defaid oddi wrth y geifr. Ym mysg 
miloedd o drigolion Sodom, efe a wahaniaeth- 
odd Lot gyfiawn, ac a'i gwaredodd ef yr hwn 
oedd mewn gofid trwy anniwair ymddygiad yr 
anwiriaid. Ac ymysg yr boll fyrddiwn o bech- 
aduriaid yn yr hen fyd, efe a ^ydnabu ac a a- 
chubodd Noah dduwiol. Yn yr ystyr hwn 
gan bynny y mae Crist yn dywedyd, " Myfi a ' 






109 



adwaen yr eiddof fi." Ymba fodd bynnag y 
byddont waisgaredig ar hyd y ddaiar. er eu bod 
yn gyromysgedig gyd k gwatworwyr annuwiol 
a rbagrithwyr golygus, mewn tai brenbinoedd 
neu ym mwtb y tlawd, yn y gynnulleidfa luos- 
og oeu 'r 'stafelloedd dik*gelaf, Nathaniel dan y 
ffigysbren nen Jouab ym niol y pysgodyn, myfi 
a adwaen fy mhobl gyd & sicrwydd diogel. 

2. Y mae Crist hefyd yn edrych ar ei bobl fel 
rhai y mae ganddo gyfrif mawr o honynt. Yn- 
ddynt bwy o lafur ei enaid y gyv^l ac y diwellir, 
sef ffrwyth ei ddioddefiadau a'i gyfryngiad. 
Mae 'r byd yn anil yn diystyru ac yn dirmygu 
gweision yr Arglwydd, ac yn eu cyfrif hwynt 
megis ysgubion y byd ; ond etto eu Hiacbaw- 
dwr a'u bedwyn bwy, ac a'u cyfrifa yn werth- 
fawr. Tfwy syniad dwys o'u ffaeledigaetbau, 
y maent ambell waith yn edrych arnynt eu bun- 
ain yn anbeilwng o'i ffafr; ond yr Arglwydd, 
gan ganfod eu cy wirdeb, ni anghofiodd monynt, 
ond gorfoleddu y mae o herwydd mai pobl ei 
borfa ydynt, a defaid ei ddwylaw. Yn y cyf- 
ryw fodd hefyd nyni a allwn ystyried iein Pryn- 
wr bendigedig yn llefain, '• Myfi a adwaen yr 
eiddof fi." 

3. Ac ymbellach Crist a i^yr am ysprydol 
ystad ei bobl^ ac y mae ganddo ofal tyner am 
eu Uwyddiant a'u dedwyddwch. Efe a wel yn 



K10 



eghit amgylohiadpob un o honyat^ei angen afl* 
dvallodau^ ei w.eadtda'i brofedi^ethau ;. canyd 
•fe a ddywedj " Diau fy mhobl y<lynt hwy, 
meibion ni ddy wedant geJwydd*" Felly fe aetht 
yn^ Ibcbawdwr iddyni. Yn eu boll gystudd 
kwynt efe a gystiiddiwydj.ac Angel ei gydrych- 
oldeb a'a ceid(w hwynt, yn ei gariad^ac yn ei 
drugaredd. y. gwenyd efe bwynt. Mae efe ya* 
ftairodiidnigarhau wrtbynt, ac i'w cynnorthwyo 
hnivynt yn en boll brofedigaethau^ ^^yn gynt^ 
]|]aint'a>dioddef o.hono ef, gan gael.ei demptio:/' 
Bfe a ^yr wand id eu nature o blegid gan fbd yi 
plant yii gyfrannogion . q gig. a gwaed, ynteu 
befyd^ yr un^ modd a fd gyfrannog; o'r un 
p^thau; ao:felIy» ond^ettobeb beobod, yr oedd 
efe y«i mliob peth: yn gyffelyb i'w frodyr.. Fel 
byn hefyd y gall Crist ddywedyd, '' Myfi a ad^ 
waen yr eiddo fi/' 

II'. Awn yr awrlion at yr ail ran oY testyiii 
''ac a'm hadwaenir gan yr eiddof fi/' A pha 
betb y mae 'r geiriau.hyn yn ei'arwyddocau? 
Hid yn. unig wybodaetb o.'i banfod,. ei bersoBj 
aU swyddau ydyw, na 'n cyd-8yniad ftV petbaii 
byn ac amryw betbau eraill y rbai.a ddarllen^ 
nwn yn yr Ysgrylhur amein Hiacbawdwr Crist* 
Mae 'n bawddi lfrwer0edd,.y rbainidynt yn 
peribyn iddo, ei adnabod yny cyfryw fodd# 
Eithr gwybodaetb yp ym yn awr yia sAn aofi 



Hi 



^ani, tan}4u y «a€ oV^lon, ac yn ytnddaiig^os 
mewn gweitbredoedd da» gan gymineryd ci 
dechreuad, yn wir, oddi wrtfa gymmarth yt 
Yspryd Glan. Ac yn yr ystyr hwa nid oes aeb 
yn 4diaa, ond ei eiddo ef, yn adnabod yr laoh- 
awdwr bendigedig. Gadcwch i ni ystyried y- 
cbydig o'r pethau ymha rai y mae 'r.fath wybod^ 
aeth yn gynnwysedig. 

1. Y mae pobl Crist yn ei adnabod ef megis 
eu doethineb. Hwy a wyddant eu bod yn gali- 
«cb mewn pethau ysprydol nag oeddynt o'r 
blaen : canys yr oeddynt bwy gynt yn dywyllr 
wch, ond yr awrhon goleuni ydynt yn yr Ar^ 
glwydd. Heb oleani 'r Efengyl hwy a fuasent 
lei y cenhedloedd eraill. Rhai trwy ymddy^ 
iad Crist'nogol a gawsant en hyfforddio yn gynh 
nar mewn gwybodaeth am Dduw^ a'u heneidiavr, 
Bc iacbawdwriaeth dragywyddo], a cbyd H 
hynny a gawsant argraffu y cyfry w wirionedd 
ar eu calonnau gan yr Yspryd Glan. Llawer^ 
oedd o honynt a fuont yn crwydro mewn aor 
wybodaeth, ac yn dilyna heb ddim crefydd<rf 
deimlad; ond cyfnewidiad mawr a weithred*- 
wyd ynddynt, a'u Uygaid hwy a agorwyd : y 
mue gatiddynt feddwl newydd am eu Hiachaw- 
dwr, ac am eu heneidiau* A phwy a ddygodd 
y weithred hon ymlaen ynddynt hwy ? Graft 
lesuy trwy ei air a'i Yspryd, canys efe a gynl- 



112 



merodd ymaith y lien oddi ar eu goltvg> ac a !n 
odd hefyd eu llygaid Ag eli llygaid, fel y gwelent; 
Y mae ganddynt yn awr wybodaeth o'u mewn 
am eu Prynwr na fu gandxlynt erioed o'r blaen^ 
le, y rhyw wybodaeth, y rhy w dangnefedd^ a'r 
na ddichon y byd eu rhoddi. A phe bai rhyw 
ddynioii annuwiol yn ceisio eu taeru hwy allan 
o'r cyfryw wybodaeth gysurlawn^ hwy a ddy- 
wedent wrihynt fel y dywedodd y dyn a anesid 
yn ddalh ac a gawsai ei olwg gau ein Hiacbaw- 
dwr, wrth y Phariseaid cyndyn, " Un peth a 
wn i. He 'r oeddwn i yn ddall^ yr wyf fi yn awr 
yn gweled." 

2, Pobl Crist a'i hadwaenant ef megis eu 
tangnefedd. Hwy a wyddant am allu ei waed 
ef yn glanhau eu cydwybod oddi wrth euog- 
rwydd, ac yn llefaru tangnefedd i'r galon gys- 
tuddiedig^. Hwy a wnaed yn deimladwy o'u 
perygl megis pechaduriaid, oV digofaint a'r 
gospedigaeth a ddygasant arnynt eu huuain, a 
hwythau, fel Felix, a ddychrynasant wrth .fedd* 
wl am y farn a fydd. Yn y cyflwr hwn hwy a 
edrychasant o'u hamgylch am gynnorthwy, ac 
nid oedd cynnorlhwy iV gael, ond yn Nghrist 
yn unig. Wrth edrych arno ef y maent yn 
teimlo eu hofn yn difiannu, a'u baich yn ysgafn- 
hau, Yn ei aberth gwerthfawr ef dros bechod^ 
hwy a welsaut gymmod dros eu holl bechodaii* 



I 



113 



Trwy ffydd hwy a'i caufuant ef yn dwyn eu 
pechodau yn ei gorph ar y pr^n ; ac felly, tirwy 
effaith y groes, y maent hwy yn cydnabod Crist 
megis eu cysur a'u tangnefedd. Efe y w eu hun- 
ig noddfa^ at ba un y maent bob amser yn ffoi 
am nawdd a chynnortbwy^ oddi wrth gyhudd- 
iad Satan, a bygythiad y gyfrailh. Hwy a'i 
hadwaenant ef megis y ffynnon bur, yinha un y 
maent yn glanhau eu heneidiau oddi wrth euog- 
rwydd pechod* Hwy a'i hadwaenant ef megis yr 
unig lachawdwr, a chan roddi eu hymddiried 
yn ei haeddiant e^ y maent yn gallu dioddef 
taith drora y bywyd hwn, *'gan fyned ar hyd 
eu ffordd yn llawen/' 

3. Pobl Crist sydd yn ei adnabod hefyd megis 
eu sancteiddrwydd. Er eu bod ymhell oddi 
wrth berffeithrwydd, etto nid ydynt yn awr nag 
yn caru pechod^ nag yn byw mewn esgeulus- 
dra gwirfodd o un o'u dyledswyddau. Llaw- 
eroedd o honynt y rhai oeddynt heb ymddyg- 
iad duwiol, wedi eu cyfnewidio, yn awr ydynt 
yai ymddigrifo yn yr arferion sanctaidd a oedd- 
ynt gynt yn anhyfryd ganddynt, neu 'n ddibris 
yn eu golwg. Pwy gan hynny a weithiocjld 
hyn oil ynddynt? Crist yn unig. '*0'r Ar- 
glwydd y daeth hyn/' Hyn sydd ryfedd yn 
ein golwg. Gan eu bod yn edrych ar Grist 
megis oil yn oil, hwy a allant sefyll yn ei nerth 

VOL. I.] Q 



n 



114 



ef. Ond y mae ganddyni etto deimlad o'a 
gwendid eu hunain^ 8y 'n peri iddynt ammeu 
eii digonedd eu hunain^ ac ymddiried iddo ef 
yn gwbl am gynnorlhwy^ ac am rks i'w sancU 
eiddio. Ac y maent, yn wir, yn gallu pob peth 
trwy Grist, yr hwn sydd yn eu nerthu. Felly 
hefyd yr adwaenant Grist, a grym ei adgyfod- 
iad. 

4. PobI Crist ymhellach ydynt yn ei adnabod 
ef megis eu diddanwch. Llawer, ondodid, yd- 
yw eu trallodau, ond ynddo ef y maent y" cacl 
cysur a chynnorthwy yn amser adfyd. Pethau 
eraill a allant eu siomi ; gohid yn fynych sydd 
yn ehedeg ymaith ; cyfeillion daearol sy weilh- 
iau yn troi allan yn dwyllodrus, ac yn ami yn 
cael eu taraw i lawr gan ddyrnod angeu ; go* 
baith bydol sy 'n diflannu : ond nid yw Crist 
byth yn newid, yr un ddoe, a heddyw, ac yn 
dragy wydd. Llawer gwailh, ysgatfydd, y bu- 
ant hwy niewn dryg^ioni a blinderan, etto Crist 
a'u jjwaredodd hwy oddi wrthynt oil, ac a'u lla. 
wenychodd hwy k llawenydd 4*1 wynebpryd. 
Pob un o honynt, gan hynny, a all ddywedyd 
yn hyf gyd & St. Paul, '* Mi a wn i bwy y cred- 
ais, ac y mae yn ddiammeu gennyf ei fod ef yn 
abl i gadw yr hyn a roddais atto erbyn y dydd 
diwedclaf " Ac yna bydd un gorlan ac un bu-. 
gail. Fei byn, ac mewn amryw foddion eraill. 



.115 



y gallai Crist ddy wedyd yn rhwydd, *[ Ac a'm 
hadwaenir gan yr eiddof fi.*' . 

Arhoswn yma, a gofynwn gan ein calonnan^ 
aydymniMi adnabod Crist? Nid cwestiwu 
ysgafn ydyw bwn, eithr un sy 'n perthyn yn 

:agos i bob un o hononi ni. Crist ei bun, gan 
weddio ar y Tad, a ddywedodd, '* Hyn yw 'r 
bywyd tragywyddol, iddynt dy adnabod di yr 

,unig wir Dduw, aV hwn a anfonaist ti lesu 
Grist." Ac, ebr St. PanI, *' Yr wyf yn cyfrif 
pob peth yn goiled o herwydd ardderchawg- 
rwydd gwybodaetb lesu Grist fy Arglwydd.** 

. Ac yma> frodyr, cyn diweddu, gofynwn i'n 
hfinain, a ydym ni yn adnabod Crist megis ein 
doetbineb ? A argy boeddodd efe nyni o bechod> 
gan amiygu i ni ddrygioni ein calonnau wrth 

.natur, a'n dysgu i weled pa gytaddasrwydd sy 

.yn ei Efengyl ef i'n badnewyddu? A ydym ni 

,hefyd yn ei adnabod ef megis ein tangnefedd ? 

.A ydyw ein hoH obaith yn sefyll arno ef ya 
unig? a ydym ni yn cydnabod nad oes dim ar-* 
all a rydd heddwch i'n heneidiau, ond gwir ym« 
ddiried yngwaed yr lesu ? Ac ypohellach yd- 

.ym ni yn adnabod yr lesu hwn m^is ein sanct- 
eiddrwydd ? Wrth chwilied ein calonnau yn 
ddyfal, na atto Duw i neb o bonom ryfygu ym- 
ddiried yn ei weitbredoedd ei bun.' Ond os 

.darfu i ni feistroli ein chwantau^ ac ymddwyii 

q2 



116 



yn addas i'n galwedigaeth^ rhoddwn y clod iddo 
ef a roes i ni allu a goleuni^ yr bwn a'n gwnaeth 
ni yn abl ac yn ewyllysgar i ufuddhau i'vr or- 
chyniynion. Eithr yn ddiweddaf, a adwaenoih 
ni yr Arglwydd megis ein diddanwch? Yn 
ein siommedigaethati a'n trallod^ a ^m ni yn ffoi 
atto ef am gysur a chynnorthwy ? a fedrwn ed- 
rych i fynii atto ef megis at y mynydd oV lie y 
daw ein cymmorth ? gan fwrw ein holt ofal amo 
ef, a ydym ni yn teimlo rhywfaint o dangnefedd 
Dduw, yr hwn sydd uwthlaw pob dcall, yh 
sirioli ac yn bywhau ein calonnau ? 

Y bugail da yn ddiammeu a roddodd i lawr 
ei einioes dros y defaid ; end ni ddichon neb 
heb y cyfryw wybodaeth am dano, fod yn uti 
o'r defaid hynny. Gwyu ei fyd y dyn a gaffb 
yr wybodaeth hon, *' Canys gwell yw ei inaN 
siandiaeth hi na marsiandiaeth arian, a'i chyn« 
nyrch hi sydd well nag aur coeth. Gwerlh- 
fawroccach yw hi na gemmau, a'r boll betbau 
dymunol nid ydynt gyffelyb iddi. Hir hoedl 
sydd yn ei Haw ddehau hi, ac yn ei Haw aswy 
y mae gogoniant a chyfo^th,'' gogoniant tragy- 
wyddol a'chyfoeth nefol. Er bod eich eyflwx 
yn isel ac yn wael, etto, os gwnewch eich hara- 
ryw ddyledswyddaU yn ddiwyd ac yn gyfiawn, 
yr ydych dan ofal y bugail da yr hwn a edwyfi 
ei eiddo ef» ac a roddodd ei einioes dros y de« 



m 



faid. Os yn y byd gorthrymder a gewcli, etto, 
cymmerwch gysur, canys Crist a orchfygodd y 
byd. Na thralloder ekh calon. Efe a ddaw 
dracbefn^ ac a'ch cymmer atto ei bun, a cbyd 
ag ef y byddwcb yn mwynfaau gwynfyd nef yn 
oes oesoedd. Yn eich amynedd, gan hynny, 
meddiennwch eich iieneidiau. A Duw 'r hedd« 
wcb^ yr bwn a ddug drachefn oddi wrth y 
meirw ein Harglwydd lesu^ bugail mawr y de- 
faid, trwy waed y cyfammod tragywyddoJ, a*ch 
perffeithio ymhob gweithred dda i wneuthur ei 
ewyllys ef, gan weitfaio ynocb yr byn sydd 
gymmeiadwy yn ei olv^ ef, trwy lesu Grist, ft 
hwn gyd a'r Tad, a'r Y^ryd Glan, y byddo y 
gogoniant yn oes oeseedd. Amen« 



118 



ntsasTB vxzz. 



DRW8 Y DEFAID. 



St. Joan X. 9. 

Myfi yw y drws : os a neb % mewn trwof fi^ efe a 

fydd cadwedig. 

ITETRTH ddysgu i ddynion athrawiaeth yr 
Efengyl, yr nedd ein Hiachawdwr yn 
mynj ch-arfer A chyffelybiaeth yn ei ymadrodd- 
ion. Yr oedd hynny yn gwneuthur ei addysg 
yn fwy eglur i'w wrandawyr, gan ei fod yn 
cymmeryd pethan cyflTredin yn eglurhad o*i a- 
ddysg. Y gyflfelybiaeth yn y testyn sy un oV 
fatb ; trwy ddrws y ceir mynediad i ryw fan 
neu le. Y niue Crist yn traethu yn y ben nod 
yma am ei ddefaid ac am ei gorlan, sef am ei 
ddisgyblion ac am ei deyrnas, yr hon a elwir 
mewn man arall oV Ysgrythur yn deyrnas nef, 
y deyrnas y mae efe wedi ei gosod ar y ddaiar^ 
sy 'n gyffelyb mewn rhyw fodd i deyrnas nef, ac 
y w yn ddechreuad o'r nef ar y ddaiar. Deiiiaid 
y deyrnas faon^ sef aelodau fiyddlawn Eglwys 



119 



Crist ydynt ddinasyddion o'r Jerusalem nefol t 
y tiiae ganddynt berthynas agos i*r nefol. 
Teyrnas Crist yn y nef a'i deyrnas ar y ddaiar, 
nid ydynt amgen na rhannau.oMgorlan helaeth^ 
O fewn y gorlan hon y nriaediogelwcb^ Honydd- 
\rch, a gorphwysdra ; tu allan iddi y mae per«- 
ygl, a thrueni, a distryw. 0*i mewn y mae 
tangnefedd a maddeuant iV edifeirio] ; tu allan 
i*r g:orlan y mae Hid a chospedigaeth, balog- 
rwydda marwolaeth. Paham, ynteu, nad ydyw 
poh pechadur yn ceisio diangfa yn y gorlan 
hon ? Onid oes lie a diogelwch a chynbaliaeth 
i bawb a elont i mewn ? Oes y mae, ond nis 
gallapt fyned i mewn oddi.eithr Irwy 'r drws a 
agorwyd iddynt: y mae *r lie sanctaidd wedi ei 
gau o'i amgylch, ac nid eilir myned i mewn onc^ 
tTwy 'r porth a agorwyd iddynt; y mae prio* 
doliaethau Duw yn amgylchu 'r annedd« y mae 
ei fawredd, ei gyfiawnder, ei sancleiddrwydd^ 
ei ffyddlondeb, a'i wirionedd; yn cadw draw 
bechaduriaid ; ni ddichon iddynt fyned heibioi 
rbai'n ; rhaid ei gynimodi ef, y Goruchaf, tu ag^ 
attynt, rhaid boddloni ei gyfiawnder, ymddiffyn 
ei awdurdod a*i sancteiddrwydd, cyn y oaffont 
fyned i mewn. Pechadnriaid a fToant ac a ym- 
guddiant rhagddo yn hytrach na beiddio neshau 
atto, nes ei lieddychu ef fu ag attynt; ac cfe. 
jr hwn sydd yn effeitbio hyn iddynt yw 'r drwn 



m) 



n^a 'r portfa; sef lesu Grist Trwy ei olTrymintt 
ei hun yn aberth dros bechod, y inae efe wedi 
gp^ncfuthur perffaith a chyflawn iawn drostyot^ 
le, ^e a ogoneddodd briodoliaetbau Duw, feL 
Bad ydynt yn ymddangos un amser mor bryd-' 
fertfa a phan fwr ir golwg aruyat trwy Grist ; 
Er ei fwyn ef, ac er mwyn y weitbred a gyflawn* 
add efe^ y mae 'r Gorucbaf bellacb yn ewyllys- 
gar i dderbyn pecfaadariaid i'w fiafr^ i agoryd 
teyriias nef, sef Eglwys Crist, iddynt. Felly y 
darfu i Grist^fod yn ddrws^ trwy ba un y gallai 
y sawl oedd gynt yn ddieathriaid^ ac wedi en 
can allan o'r gorlao^ ddyfod yn awr i gyrodeiih- 
as a chymnndeb A Duw, mwynhan ei ffafr a'i 
nawdd yn y byd hwn, a gwynfyd perffaith tra- 
gywyddol gyd ag ef yn y byd nesaf« 

Ystyriwn yn nesaf pabam y mae Crist yn ei 
alw ei hun y drws, Pe dywedasai^ Yr wyf yn 
ddrw«, deallid ei fod yn un o amryw foddion 
eraill i fod yn 4ynediad; ond pan ddywed, 
"Myfi yw 'r drws," ei feddwl ydyw, inai efe 
y w *r onig ddrws i fyned drwyddo i'r gorJan^ ac 
nad oes un arall beblaw ef. Ac y mae 'r ystyr 
yma yn gyson % ymadroddion eraill, ac % a- 
tbrawiaeth gyfiredinpl yr Y^rythur 14n drwy- 
ddi. Beth y raae Crist yn ei ddywedyd mewn 
man arall? ,'*Myfi yw 'r ffordd, nid oes neb 
ya dyft)d at y Tad ond trwof fi." Pai>ethA 



1^1 



ddywedodd Pedr, yn gyflawD o'r Yspryd GIaD> 
am lesu Grist? ** Nid oes iecbydwriaeth ynneb 
arall^ canys nid oes eow arall dan y nef, wedi 
ei roddi ym mhlith dynion^ trwy 'r hwn y mae 
yn rhaid i ni fod yn gadwedig." — Act. iv. 12. 
Ond nid rhaid dal ar y pwngc yma ddim ym 
mhellach. Crist y w 'r drws, yr unig ddrws, trwy 
ba un y dicbon pechaduriaid fyned i mewn i 
Eglwys Dduw ; canys nid oes iawn arall dros 
bechod, ond yr iawn a wnaed ganddo ef ; nid 
oes fodd arall trwy ba un y dichon Duw fod yn 
gyfiawn ac yn cyfiawnhau 'r pechadar^ ond trwy 
yr iawn gymmeradwy ac anfeidrol am bechod 
a wnaeth Crist yn ei gorph ei bun ar y groes : 
trwy ei waed ef yn unig y gwnaed ein heddwch 
a*n 9ymmod. Yn y decbreuad yn ddiau yr 
oedd drws arall iV gorlau^ yr bwn a ellid ei alw 
yn ddrws diniweidrwydd. Pan grewyd dyn 
gyntaf, fe grewyd yn ddiniwaid, sanctaidd, a 
di bechod ; adwaenai Dduw ac a^i boffai^ byddai 
yn gwbl ufudd iddo, ac a'i baddolai. Ac yn y 
cyflwr bwn yr oedd ganddo bawl wedi ei chan- 
iattau iddo gan Dduw i fwylta o bren y bywyd, 
gwysll o ddedwyddwch tragy wyddol. Trwy'r 
drws hwn, sef ei ddiniweidrwydd, yr &\ i mewn, 
ac yr oedd iddo ddyfodfa belaeth a dirwystr at 
y Tad aV nefol deyrnas. Ond pan gwympodd 
trwy bechod, y drws yma a gauwyd yn ei erbyn 

VOL. I.] B 



122 



dros byth ; Cerubiaid k chleddyf tanllyd ys- 
gwydedig a'i gwrtbsafent ef, perffaith briodbl- 
iaetbau Duw a attalient fynediad pecbaduriaid 
y ffordd faonno. A dyna 'r amser y darparwyd 
drw8 arall, y drws a grybwyllir yn y testyn. 
X)yna 'r pryd y darparodd Crist fibrdd gysegre- 
dlg newydd i becbaduriaid, ar hyd yr hon y 
caent eu derbyn a'u gwaredu rbag y Hid sydd 
ar ddyfod. Dyraa yn awr; gan bynny, yr unig 
dbrdd^ yr unig ddrws, iddynf fyn^d i mewn iV 
gorlan a bod yn gadwedig. 

Y uiae dyuion yn ddiau wed! ceisio ffyrdd 
eraill i fyned i mewn drwyddynt ; ond ofer yw 
pob ymgjBiis o'r fatb ; y mae 'n tarddu oddi wrth 
falchder neu angbrediniaeth^ ac yn dangos rhy- 
fyg, anwybodaeth^ a chyndynrwydd calon dyn 
yn ei cbyflwr cwympiedig. Rhai a gymmef- 
ent weithredoedd da yn ddrws, ac a ddisgwyU 
lent gaet eu derbyn i ffafr Duw drwyddynt 
fiwy, ag i'w deyrnas. Drws gan eraill y w elus- 
engarwcb, a thrwy y rbai'n bwy a obeitbiantyu 
ofer fyned i mewn. Ac eraill trwy edifeirwcb, 
tk*wy ba un y gallent fodloni V priodoliaethau 
Dwyfol^ a cbaeF myqediad iV gorlan. Ond nid 
drysau ydyw 'r utt oV rhai'n, nid y ffordd i ym- 
gymmodi & Duw : er bynny nid petbau i'w di- 
brisionagi'w meddwl yn ysgafn o bonynt yd- 
yw gweitbredoedd da ac edifeirwcbi y maent yn 



123 



cyd-fytied kg iechydwriaetb, nid ydyw iechyd- 
wriaeth i'w chael hebddynt ; ond nid oes yn- 
ddynt oa haeddiant i brynu, na grym i ymgym- 
modi ; Crist yn unig a ddichon gyflawni hyn 
oil : ynddo ef yr oedd y gallu i foddloni cyfiawn- 
der Duw, ac efe gan hynny yw V uoig ddrws. 
*Y credadyn edifeiriol sy 'n myned i mewn trwy- 
'ddo ef a wna gwblhau wedi hynny weithred- 
oedd da trwy ei gymmorth, a fydd yn helaeth 
'haelionus yn ol ei allu^ ac a ychwanega at ei e* 
difeirwch. Dyma Vffrwythau addwg efe yng- 
\frinllan yr Arglwydd ; ond nid trwyddynt, nag 
erddynt, yr A i mewn, ond trwy Grist, yr unig 
ddrws, y'ffordd, a'rportb, yr bwn a'i gwna ef 
yn firwytblon mewn daioni a duwiotdeb, er go* 
goniant Duw Dad. 

'Ystyriwn, yn nesaf, pa sutt yr eir i mewa 
trwy' lesu Grist. Dy wedwyd eisoes mai myned. 
i mewn iV gorlan ydyw myned drosodd o far- 
wolaeth'i fywyd, o gyflwr euog darostyngedig i 
ddigofaint, i ysta'd o faddeuant a thangnefedd. 
*jE[yn a wneir trwy lesu Grist ; ganddoT ef y 
prynwyd y benditbion hyn i ni, a thrwyddo ef 
yn unig y ceir eu ro^ddiannu. Ond pa beth 
sydd i'w wneuthur ar ein rhan ni i gael rnedd^ 
iant o honynt? Fr ymofyniad pwysfawr yma 
nid oes orid un atteb i'w roddi, os attebwn yn oL 
yr Ysgytbyrau. Yr Efengyl an dysg mai er 

R 3 



124 



mwyn myned i mewn trwy Grist, nad oes ond 
un peth iV wneuthur gennym, sef credu ynddo 
o'r galon. Trwy ffydd y'ch cedwir, medd gair 
.Duw. Ni chollir pwy byoDag a gredo ynddo 
ef. A'r galon y credir i gyfiawnder. Trwy 
hwn y cyfiawnheir.pob un eydd yn credu oddi 
wrth yr hoU betbau. Trwy fiydd, gan hynny, 
yr ydys yn myned i mewn : trwy gredu yn 
.Nghrist yr ydys yn myned trwy ddrws y gorlan, 
ac. y ceir derbyniad i'r fan lie y mae tangnefedd 
a diogelwch. 

Ond cynnwysir ainryw bethau yn y ffydd 
hon. Er mwyn cael myned i mewn, rhaid i ni 
.ddyfod at y drws a churo» ac ymegnio am gael 
mynediad i mewn, a bwrw oddi wrthym bob 
rbwystr. Credu o'r galon yn Nghrist am fa*- 
ddeuant pecbodau sy 'n arwyddoccau, ein bod 
ni 'n neshau atto dan syniad dwys o'n heuog* 
rwydd a'n trueni megis pechaduriaid ; ein bod 
ni yn erfyn yn daer arno i'u pardynu, i'n der- 
byn,< a'n bachub; ein bod yn parbau yn ein 
herfynion, er y digwydd na cheir mo 'u cyf- 
jlawni 'n ebrwydd ; ein bod ni yn bwrw ymaith 
ypechodau sy hoffa genixym, ac yn ymroi &'n 
holl egni i gael cyfran yn iechydwriaeth yr E- 
fengyl. Y sawl a geisiant fel hyn, a gant ; i'r 
.^wl a gurant, yr agorir iddynt^ a hwy a knt i 
mewn : a bid sicr gennycbi os bydd dyn wedi 



125 



myned i mewn trwy flydd fy wiol, fe ddug ei 
flFydd ffrwytbau cyfaltebol. 

Yn nesaf, ystyriwn y sylfaen sydd gennym i 
gredu^ mai os elo dyn i mewn trwy Grist, a 
pbarbau i gredu ynddo, y bydd Duw yu sicr a 
diball o'i ran ef iV gynnal a'i yinddiffyn. Trwy 
Grist yn unig y mae iecbydwriaetb, ac ynddo ef 
y mae helaetb a cbyflawn iecbydwriaetb, felly 
y dywed gair Duw. Priodoliaetbau Duw, y 
rbai sy 'n amgylcbu V gorlan. ac yn can allan 
yr anghrediniaid, a sicrhant i bob nn sydd i 
mewn noddfa a diogelwcb. Yma y mae eu di- 
ogelwcb yn sefyll, ar berson ac addewidion 
Crista ar berflfeithrwydd y Dnwdod^ ac arairyr 
Arglwydd. Os parhant yn fiyddlawn, sicrheir 
hwy trwy wirionedd Duw y cant hwy bob petb 
angenrhaid er lecbydwriaetb, sef nerth^ diddan- 
wch, a llewyrch ei Iftn Yspryd; ni thyn neb 
bwy allan o ddwylaw 'r Tad, na dichcll dynion 
na malais a grym yr yspryd drwg. Annogir, 
gan hynny^ y sawl oil sy heb fyned i mewn^ i 
brysnro 'n ddioed, tra bo derbyniad iddynt i'w 
gael, Ystyriwch raor happus yw 'r sawl a 
gawsant fyned iad : diogel ydynt ; y mae iddynt 
heddweb a chymmod gyd k Duw ; eu pechodau 
a olcbwyd ymaith Irwy waed Crist; y maent 
dan ofal y bugail da^ y penbngail; porthir a 
dadebrir hwy yn awr, ac y mae ganddynta- 



126 



/ 



dde^id o etifeddiaeth dragywyddol, yr hon a 
gant yn sicr, oddi eithr iddynt syrthio ymaith 
trwy anghrediniaeth. Tr sawl sy tu a Han i'r 
^orkkn. yn estroniaid i'r Eglwys anweledig^ nid 
4)68 un o'r breinlian yma yn perthyn, nid oes 
^ddiogelwcb iddynt, na maddeuant, na beddwch 
'?ft Duw^ na chysur yn awr, na gobaith o wynfyd 
'ilr ddyfbd. Y oaaent yn anniddan ac.yn an* 
^hyfryd, ar gyfrgoll yn y diffeitbwcb, ac wedi 
ryinddyrysu yoddo; y maent yn noetb-agoredi 
t>erygIaQ ^ g€lynion, y rbai ni fedr na -a nerth 
^aa 'u doethineb eu brunadn eu bymddiffyn a'ii 
<hachttb rbagddynt^ ysglyfaetb* i ryw un o hon- 
'yiit a fyddant, oddi eithr iddynt 0bi a diangc i'x 
gorlan, trwy 'r utrig ddrws, lesu Gri&U 

O na byddai eu llygatd yn agored Lganfod,y 
.llew rbuadwy by 'n rhodio oddi amgykb, gan 
^geisioeu llyngcu, y magiau a daenwyd gan^y 
'byd ar eu' llwybraii, a'r pydewau enbyd sydd 
o^ bob tu iddynt. O na cbredent air Duw sy 'n 
•inynegi iddynt ygwirionedd yma, ac yn eu rby* 
4mddio o'u perygl, canys felly yr ymgeisient li 
fyned iV gorlan, gan guro am* dderbyniad fel y 
byddent ddiogel rbag pob enbydnyydd a pber* 
yg] ; ni chloffent rbwug dau feddwl» ni oedent 
iddibennu a dewis y fibrdd a:gymmerent. Mi 
ddywedwn wrth bawb o'r fatb yma, fibwcb i'r 
ymddifiynfa a ddarparwyd i cbwi ; |^weddiwch 



1^7 



am ffydd i gredu yn yr Arglwydd lesii ; na^ 
oedWcb^ na fyddwch bwyrfrydig; atgofiw<|b 
gyfayd amser a goHwyd eisoes, pa sawl blwydd^ 
yn y buoch yn cyfeiliorniv ac yn itiyned ar gyfr* 
goll, fei deiaid beb fagail, ac ymhell oddi wrtb 
y gorlan nefoL Ai yn y cywair traenus yr ar*» 
hoswcb etto fylb ? Cbwi a.ellweb gael inyned'-< 
iad a cbadwedigaetb : y drws, trwy ba un yn 
unig y medrwch fyned i mewo^ sydd yn awr 
yn barod i ymagor i cbwL Curwch, ac fe a^ 
gorir i chwi« Ood ystyriwch y bydd amser 
pryd y cauir y drw8 bwn ; ac fe fydd bellacli 
yn rhy hwyr i cbwi gemo mynediad. Ffowcb,. 
ynteu, rbag y Hid a'r digoftiint sydd ar ddyfod ; 
a thra bo syniad o'cb perygl yn dangos bod Ys*^ 
pryd yr Arglwydd etto yn ymryson & cbwi, di- 
engweh i*r gorlan ; ceisiwch bawl yn Nghrisfc 
trwy ffydd ac edifeirwch, gan erfyn arno eich 
derbyn megis pecbaduriaid dycbweledig: ond 
gwneweb byn yn ddioed, rbag eich cymfloeryd 
ymaitb gan angen cyn eicb derbyn. 

Ac mi ewyllysiwn, yn ddiwaetbaf, gyfeirio y- 
cbydig eiriau at y sawl sy wedi ffoi rbag pechod 
a tbrueni at y gobaith a osodwyd o'a blaen yn 
yr Bfengy) bon. Gobeitbiwn ddarfod i lawer- 
oedd o bonoeh ddyfod o byd i ddrws y gortan^ 
fyned i mewn drwyddo, a'ch bod yn awr niewft 
tangnefedd dan syniad o ffiifr Daw. Dedwydd, 



1^ 



tra dedwydd ydych ; y mae gennych wir acho0 
i ymhyfrydu, canys yr Arglwydd yw eich ba- 
gail, ni fydd arnoch eisiau dim daioni ; gwna 
efe i chwi orwedd mewn porfeydd gwelltog^ fe 
a'ch tywys get Uaw y dyfroedd tawel ; fe a'tb 
diwalla k phob diddanwth ysprydol. Atgof- 
iwch fyth ddau beth, y drws y darfa i chwi fy- 
ned drwyddo^ ac i ba bwrpas a diben yr aeih<^ 
och i mewn. Os ydych mewn gwiriohedd wedi 
myned i mewn, yr ydych wedi myned trwy 'r 
lesu ; uag anghofiwch eich dyled iddo ef, trwy 
yr hwn y cawsoch ddyfodfa iV gras, yn yr hwa 
yr ydych yn awr yn sefyll ; dyledus ydych iddo 
ef am yr hyn oil sydd gennych yn awr^ yr h oil 
ddaioni yr ydych yn ei ddisgwyl, a'r boll wyn- 
fyd a gewch chwi fyth ei fwynhau. Bydded i 
chwi deimlo, a dangos eich bod yn deimladwy 
oV rhwymedigaeth a'jr ddyled sydd arnoch. 
Cawsoch fynediad i mewn trwy Grist, y drws, 
ac i ba bwrpas ? fel yr amlygocb ei fawl, fel yr 
addnrnoch ei athrawiaeth^ gan ymfncheddu iV 
ogoniant, a dangos yn eich buchedd a'ch hym- 
arweddiad odidawgrwydd agrym egwyddorion 
a gobaith Cristion. 

Vr diben a'r pwrpas yma y'ch dygwyd i 
mewn iV gorlan ; gofalwch^ ynteu, am gyflawni 
y diben yma, dan hyfibrddiad Yspryd a gair 
Ddw^ gan dreulio buchedd dduwiol^ gyfiawn, 



1^9 



II sobr "y felly y byddwch yn ddiau yn bobl ei 
borfa, a defaid ei ddwylaw ; chwi a fyddwch 
gyfrannogion o'i ddiddanwch a'i gynnorthwy yn 
y bywyd preseniiol^ ac o'i wynfyd yn y nesaf. 



VOL. I.] 



s^ 



130 



j^REasTfi xae. 



Y MAB AFRADLON. 



St. Luc xv. 32. 

Bhaid oedd lawenychu^ a gorfoleddu : oblegid dy 
frawd hwn oedd yn farw, ac a aeth yn fyw dra^ 
6hefh; ac aju goUedig, o/c a gafwyd. 

XT MAE calon falcb yr anianol sydd heb ei 

hadnewyddu yn cymmeryd rbad r&s yr 

Efengyl am beth sydd yn gostwng^ ormod ar 

ddyn. Os cynnyg^r rbad r&s iddo ei bun megis 

1 un beb baeddn dim, ond yn dyfod at Grist am 

• 

gyfiawnhad^ y mae ei falcbder yn ymwrthod ag 
ef : OS gw61 ef eraill yn ei gael, dyna fe yn.eb- 
rwydd yn tybied bod Duw yn angbyfiawn yn 
cyfrannu ei (Fafr. Felly yr oedd y Phariseaid, 
y rhai ni dderbynient en bunain r&s yr Efengyl, 
yn grwgnacb am fod yr Arglwydd yn cynnyg 
trugaredd i bechadiiriaid hynod, ac yn addaw 
iddynt dderbyniad ar en bedifeirwcb a'u troe- 
digaetb. A dyma 'r acbos i'n Harglwydd ad- 
rodd y ddammeg o ba un y cymmerwyd y tes* 



)31 



lyn. He y n\w 'n darlunio ymddygiad afresym- 
mol ac angbaredig y mab hynaf ar dderbyniad 
yr ieuangaf gan ei dad, ac wrth bynny yn go- 
sod allan fryntpi yr luddewon oeddynt yn sorri 
\vrth weled derbyniad y ceDhedloedd a phech- 
aduriaid eraill. 

Y cyfryw yw prif ddiben ac ansawdd y rhaa 
atbrawiaetbus bardd hon o'r Ysgrytbur sanct"- 
aidd. Ond y mae addysg ychwaneg i'w gasglu 
oddi wrth y ddammeg yma, a pbwysfawr iawn. 
Gellir dysgu tri pheth : • 

I. Naturiaetb a dilyniadau pechod, 

II. Natur ac effeitbiau gwir edifeirwch. 

III. Parodrwydd Duw i d^erbyn a phar- 
dynu 'r troseddwr edifeiriol. 

I. Dechreuwn gyd A'v cyntaf, sef naturiaetlx 
a dilyniadau pechod^ Darllenuwn yn yr I leg 
adnod o'r bennod, " Fod gan ry w wr ddau fab, 
a'r ieuangaf o honynt a ddywedodd wrtb ei dad, 
fy qfaadi dyro i mi y rhan a ddigwydd i mi o'r 
da. Ac efe a rannojld iddynt ei fywyd. Ac 
ar ol ycbydig ddyddiau, y uiab ieuangaf a 
gasglodd y cwbl ynghyd, ac a gymmerth ei daith 
i wlad bell ; ac yno efe a wasgarodd ei dda, gan 
fyw yn afradlon. Ac wedi iddo dreulio 'r cwbl, 
y cpdodd newyn mawr trwy 'r wlad bonno, ac 
efe a ddechreuodd fod mewn eisjau. Ac efe a 
aeth ac a lynodd wrth un o ddinaswyr y wlad 

s2 



L 



132 



honUo, ac efe a'i hanfonodd ef iV faesydd i 
borthi moch. Ac efe a chweunychai lenwi ei 
fol k\ cibau a fwyttai 'r moch^ ac ni roddodd 
neb iddo." Yma y gwelir, fel y dywedais, natur 
a dilyniadau pechod. Sylwn ar ymddygiad y 
dyn ieuangc yma. Yn nh^ ei dad caredig nid 
oedd arno eisiav dim. Yr oedd y gweision cyflog 
yn dda eu cyflwr, fel y gwelwn wrth y ddam- 
nieg ; yr oedd y mab felly yn ddiammeu. Oad 
er ei fod yr amser hwnnw yn mwytihau pob 
cysur yn nh^ tad mor dringar, yr oedd ei gyf- 
Iwr yn ddiflas ganddo, yr oedd yn flio ganddo 
yr ymarfer duwiol a'r drefn weddns yn nheulu 
y tad, ac yr oedd yii chwennych, fel amry w wyr 
ieuaingc o'i 6aen ef ac ar ei ol^ ychwanneg o 
rwysg i ddilyn pleserau ofer a chwantau pecb- 
adurus. O'r diwedd, fe ddeisyfodd gan ei dad 
ran oU dda, ac yn ddioed a aeth i wlad bell ; ac 
yno yn ebrwydd fe gollodd bob cofiadwriaeth 
o'i dad a'r addysg dda a gawsai ganddo, ac heb 
waeth ganddo gymmaint'y galarai yr hen wr» 
08 clywai ryw bryd am ei ddrygioni ; fe yroroes 
yn unchwant i bechod, gan soddi yn nyfnder 
cbwantau drwg a cbnawdoU 

Dyraa bortreiad iV byw o bechod, ac o fe- 
ddyliau ac ymarweddiad y pechadur. Feallai 
yntau fod yn dded^wydd yn nheulu a ffafr ei 
Ddd nefol. Fe wahoddir i ddewis llwybrau 



\3B 



crefydd, ' ac fe sicrbeir ef y byddant iddo yii 
llwybrau hyfrydwch ac heddwch; dywedir iddo, 
ar ei awdurdod ef yr hwn yw 'r Gwirionedd ei 
huD, OS ofna ef Dduw a cbadw ei orchymynion^ 
na fydd arno eisiau' dim daioni. Ond nid oes 
ganddo fl&s ar ddim o'r fath bethau, ei feddwl 
a duedda fibrdd arall ; y mae iau ysgafn Crist 
yn rhy drom ganddo; chwennych y mae fed 
yD feistr arno ei ban, ac i ddilyn cbwantaa ei 
galon ei bun. Y mae 'n ceisio, gan bynny^ ym- 
bellbau oddi wrth Dduw ; fe a ymwrthyd & me- 
ddyliau difrifol^ ni wrendy ar lais cydwybod, fe 
dry 'r ginst fyddar ar gynghorion gweinidogion 
Duw, a'i gyfeillion duwiol, ac felly a ddywed 
wrth yr Arglwydd, " Cilia oddi wrthyf, canys 
nid ydwyf yn chwennych gwybod dy ffyrdd/'. 
Felly yn ddiattal, ac wedi bwrw ofn Duw oddi 
wrtbo^ y mae 'n cerdded y llwybr ar hyd pa un 
y mae ei ewyllys lygredig yn ei arwain. Ond 
fe all ef, er hynny, gymmeryd ffordd arall yn ei 
yrfa ddrygionns, ac nid yr un ag a gymmerodd 
yr afradlon, yr bwn a wasgarodd ei dda trwy 
angbymmedroldeb. Y mae amryw Iwybrau 
yn y fibrdd lydan sy *n arwain i ddistryw. 
Nid bwyrach nad yw 'r pechadur ddim yn ym- 
roi i gnawdolrwydd^ ond fod ei duedd at gy«. 
bydd-dod neu anrhydedd bydol ; er bynny mae 
fe 'n anghofio Duw ac yn ymddieithrio oddi 



154 



wrtbo, 7 inae ei serch ar betbau daearol, y mae 
yn ceisio dedwyddwch oddi wrth y creadur, ac 
Bid y Creawdwr, yn darparu dros y corph 
bregns^ ac yn llwyr-esgeulus o'r enaid^ ac o 
dragywyddoldeb. 

Y cyfryw ydyw naturiaetb pecbod. Del- 
iwch sylw ar y dilyniadau : betb a ddygodd yr 
ifradlon arno ei bun trwy ei ynfydrwydd a'i 
fryntni ? • Cyfyngdra a cbywilydd ; dyma 'r 
boll ffnyyth a fedodd oddi wrth bechod a fiblin* 
eb. Am dro^ yn wir, yr oedd ei ffordd yn ddi-» 
gOQ byfryd ganddo^ ac fe a roddai y rhwys^ 
I'w chwant ; ond yn fuan iawn y bu diwedd ar 
byD> fe wasgarodd ei dda ac a aetb nsewn eism 
iau. Fe ddigwyddodd befyd^ yr un pryd, bod 
newyn mawr yn y wlad^ ac fe chwannegodd 
bynny lawer at ei gyfyngdra. Heb arian^ beb 
g^feillion^ (canys y sawl oedd*yn cynameryd 
amynt fod yn ffrindian iddo hyd y parhaodd ei 
arian^ a droesant, bid sicr, eu cefnau arno yn 
twr)^ mewn gwlad angbysbell ; dirfawr oedd ei 
gyfitudd, Ond pa ffordd a gymmerodd efe ? a 
oedd efe yn meddwl am ddychwelyd at ei dad ? 
O yr oedd balcbder a cbywilydd yn ei rwystro ; 
Buasai yn well ganddo ddioddef yr eitbaf, gym- 
Riaint cywilydd oedd ganddo wynebu ei dad a'i 
ben gydnabod ; gan hynny^ er mwyn ei gadw ei 
bunrhagUewygU) fe aeth i waaanaetb^ gwasan* 



135 



detfi anhyfryd iawn gan luddew^ i borthi moch. 
Ond nid dyma eithaf ei gystndd : er iddo ynw 
twymo yn y fath wasanaetb^ ni chafodd mo 'r 
digon o fwyd i dorri ei newyn ; a dieithr fel yi^ 
oedd ef, mae yn llwyr ddigymmorih ac yn eithaf 
cyfyog arno. Gan doster y newyn, nid hwyr-* 
ach, ac o achos ei afradlondeb gynt, nid oedd 
lieb yn teimlo wrtho fymryn. " Ni roddodd 
neb iddo." Ac felly chwenoychai ymborthi 
A*r cibau a fwyttai 'r moch. Pa gyfhewidiad e- 
chrydus ! a dyma 'r ffrwytb a gafodd am ymad« 
ael k tb^ ei dad, a cbymmeryd ei rwysg mewn 
pechod ! Ond, yn ddiau, dyma ddilyniad pech-> 
od : nid ydyw ei bleserau ond am ycbydig am- 
ser, y mae 'n dwyn ar ei ol gyfyngdra, a chy- 
ivilydd, B distryw. Fe all y pecbadur fyned 
I'hagddo dros ycbydig amser yn ddiofn ac yn 
ddideimlad ; ond y mae digofaint Duw yn ei 
I aros ef, y mae mellditb pecbod yn hongian 

Uwcb ei ben, ac fe all ddisgyu'y muniid nesaf 
arno. Pa gan amled y canfyddwn ddynion 
" yn cael bwytta ffrwytb eu ffordd eu hunain^ 
a'u llenwi SCa cyngborion eu hunain." — Diar. i. 
38. Nid bwyrach bod afiechyd, ffrwytb eu 
• peehod eu bunain, yn eu cythryblu ; nid hwyr- 
dch bod anghlod a chywilydd yn canlyn eu 
drwg-weithredoedd, ac yn eu hamgylcbu yn ea 
hoIJ ffyrdd : ac bs ydynt heb yr ar wyddion hyn 



I 



136 



ddigofaiDt Duw^ er hynny, wrth y siotnmedig^ 
nethau a'r blinder a gawsant yn dilyn pleserau 
bydol, hwy a welsant eu hynfydrwydd yn gad- 
ael Duw, fiynnon y dyfroedd by w, ac yn cloddio 
iddynt eu bunain bydewau wedi eu torri, ni 
ddaliant ddwfr. 

Ond a ydy^;? 'r pechadur yn canfod mai e- 
ffaith ei droseddau yw hyn, ac a gymmellir ef 
wrth ei ystyried i ymadael k'i yrfa ddrygionus, 
a dycbwelyd at ei Dad nefol? Yn rby aml^ 
gymmaint ydyw twyll pechod, a gelyniaeth y 
meddwl cnawdol tu ag at Dduw a sancteidd-^ 
rwydd, yn lie dychwelyd y mae yn myned 
rbagddOy yn fwy ei awydd at bleserau drwg, yn 
fwy ei serch i'r byd^ wedi ei ddallu gan Dduw 
y byd anwir hwn^ yn soddi ei hun yn ddyfnach 
mewn aflendid, yn trysori iddo ei hun ychwan-* 
neg o ddigofaint beunydd erbyn dydd y digof« 
aint Mor alarus, mor druenus ydyw 'r fath 
gyflwr, nad ydyw 'r afradlon truan yn chwen- 
nychu ymborthi ar y cibau, ac yn disgwyl beu- 
nydd i farw p newyn, ddim yn wrtbrych mor 
echrydus i sylwi arno, ag ydyw 'r pechadur di- 
deimlad a digyfiro hwn sy 'n debygol i fod yn 
golledig yn dragywydd. Ond y mae 'n di- 
gwydd ambell waith bod y cyfryw un yn cael 
ei attal yn ei ddrygioni^ ac fel yr afradlon yn 
dyfod atto ei hun^ i weled a cbanfod ei drueni. 



L 



■ 



137 



II. Ystyriwn, ynteu, natur ac effeitbiau edi- 
feirwch, fel y gosodir hwy allan yn yr Ysgry- 
thnr safnctaidd, ac yn y ddammeg hon. Ni a 
ddarlleDnwn atp yr afradlon^ ddarfod iddo, pan 
ddaeth atto ei hun, ddywedyd, " Pa sawl gwas 
cyflog o'r eiddo fy nhad sydd yn cael eu gwala 
a'u gweddill o fera, a minnau yn marw o ne- 
wyn? mi a godai^ ac a &f at fy nhad, ac a ddy- 
wedaf wrtho, Fy nhad^ pechais yn erbyn y nef, 
aic o'(h flaen dithau; ac mwyacb, nid ydwyf yn 
deilwft'g i'm galw yn fab i ti : gwna fi fel un o'th 
li^eisroB cyflog. Ac efe a gododd ac a aeth at 
^i.dad*" Yr oedd eithaf angen^ ac ofn rbag 
tnarw o newyn, wedi dyfod ag ef atto ei hun, 
Wedi gostwng ei falchder^ a pheri iddo ganfod 
a chydnabod ti drueni. Daeth i weled ei yn- 
fydrwydd yn ei ddfstrywio ei hun wrth ddilyn 
mWyn'idnt darfodedig. Y mae 'n ystyried mor 
happiis y buasai ef gynt yn nh^ ei dad» a chym- 
inaint mWy dedwydd ydyw 'r gweinidogionisaf 
yn y t^ulu nag ef, yn estron anghenus^ newyn- 
6g. Galarus ganddo feddwl am garedigrwydd 
ei dbd^ a'i anniolcbgarwch ei hun tu ag atto. 
Ond et bod yn gywilydd ac yn dristwch iddo 
fiddwl atn y camarfer a wnaeth ef o'r caredigr 
#wydd yma, etto tynferwch ei dad ydyw *r peth 
sydd yn ei anndg i ddycbwelyd atto ; y care- 
d^rwydd yriife sydd yn cyhhyrfu ei obaitb, a'r 

VOL. I.] T 



/ 



( 



138 



gobaitb hwn o dderbyniad sy 'n codi peth ar ei 
galon. " Ac fe a gododd ac a aeth." Yr oedd 
y ffordd yn faith, yr oedd wedi myned i wlad 
bell^ ac heb ddim iV gynnal ar ei daitb, yngor- 
fod cardotta ar y flTordd. Fel yr oedd yn tyn- 
nu yn nSs i w gartref, mae 'n debygol fod am^ 
heuaeth ac ofn yn codi yn ei feddwl, a bod yn 
swil ganddo wynebn ei gyfeillion a adwaenent 
ef gynt yn hoyw a bonheddig, yn awr mown 
dull cardottyn. Ond yn bennaf dim^ y mae efe 
ar droiau hefyd yn ofni ediiwiad ei dad a'i wedd 
ddig: ond etto, onid ymlaen, i ba le yr 61 ef ? 
oni wna ei dad ei dderbyn, pwy arall a wna ? 
a fedr tad mor hawddgar ei wrthod ? — amhosibi 
oedd hynny. Y mae meddwl am hyn yn rhoddi 
calondid iddo ; a rhwng ofn a gobaitb, mae e 'n 
luentro ymlaen. 

Gwelwn yn yr hanes cyffrous ymla, ddarlun- 
iad bywus o deimlad ac ymsyniad y pecbadnr 
dychweledig. Y mae yntau wedi dyfod atto ei 
hun : dygwyd ef trwy rks i ganfod ei drueni, 
a'i y mddygiad ynfyd ac afresyramol ; agorwyd 
ei lygaid ; y mae Yspryd Duw, un o swyddau 
yr hwn yw argyhoeddi 'r byd o bechod, wedi 
ei ddeffroi i ymsyniad o'i ddrygioni a'i anned* 
wyddwch ; y mae 'n gwybod ac yn cydnabod 
ei fod yn bechadur, ac y mae 'n crynu wrth fe- 
ddwl am yr enogrwydd a ddarfa iddo ddwyn ar 



139 



ei enaid. Pe a w^l y farn sydd yn hongian 
uwch ei ben, ac y mae 'n edrych yn brysur o'i 
amgylch am le i ddiangc Ond ymhle y ceiffef 
un ? Difrodwyd ei dalentau^ odfeydd gwerth- 
fawr a gollwyd, blwyddyn ar ol blwyddyn a 
dreuliwyd raewn oferedd, tra bu yn chwannegu 
beunydd at rifedi ei ganiweddau^ ac yn helaethu 
g^rym a gallu pecliod yn ei galon, Mor ddygn 
y mae 'n teimlo yn awr, mor ddwys y mae 'n 
wylo am ei ynfydrwydd gynt, a'i drueni presen- 
nol ; mor daer y mae 'n dymuno yn awr i'vr 
gael o nifer pobl Dduw, y sawl y buasai fe yn 
ddiweddar yn eu dirniygu, ac, ysgatfydd, yn eu 
cablu. *' Y maent hwy," medd ef wrtho ei hun* 
''yn bappus, mewn heddwch 4Duw; hwy a 
rodiant yn ei Iwybraii ef> ac a ganfyddant eu 
hunain yn ddiogel dan ei adenydd. Y mae 
ganddynt ynddo ef gyfaill, tad, ac lachawdwr, 
yn yr hwn y gallant ymddiried. Ond ara dan- 
af fi, ni ddarfu i mi wasanaethu Duvv na rhodio 
yn ei ffyrdd ; yr wyf fi yn gyiSawn dan ei ddig- 
ofaint : beth, gan hynoy, a wnaf fi." Megis fel 
hyn y mae V pechadur a argyhoeddwyd o'i bech- 
od yn ymresymmu &g ef ei bun, ac yn galaru 
am ei gyflwr. Ond nid ydyw ei gyflwr, er 
gwaetbed, ddim yn anobeithiol; y mae He fyth 
iddo ddiangc ; y mae Efengyl Crist fyth yn a- 
gor fibrdd, trwy ba un y geilid ei ddycbwel a'i 



140 



adferu ef i heddwch ac happusrwydd : y mae 'n 
cynnyg cysur i'r galarwyr: y mae 'n *' cyhoeddf 
rhyddid i'r caethion. ac agoriad carcbar i'rrhai 
sy 'n rhwym/' — Esay Ixi. 1. Y mae 'n sefnio 
yn ei glustiau yr am can graslawn o herwydd pa 
un y daeth Mab Duw i'r byd, sef i achub pech- 
aduriaid, a'r gwaboddiad trugarog trwy 'r bwn 
y mae 'n galw pawb i ddyfod am orphwysfa: 
y mae 'r pechadur yn clywed y sain ogoneddas* 
Fe genfydd bod trugaredd gyd a Duw y'Nghrist 
hyd yn oed i'r pennafo ddrwg-weithredwyr; 
ac y mae 'n decbreu ystyried onid oes trugar*. 
edd iddo yntau. Y mae gr&s Duw, heb yr hwn 
lii fedrwn ddychymygu yr hyn sydd dda a Ues- 
iol i ni^ yn maethu 'r eginyn yma^ ac.y mae 'n 
ymroi i wneud ei oreu. " Mi a &f i ofyn, beth 
by n nag," medd ef, '' mi adawaf fy ngbyfeillion 
drygionuSf er gwaetbaf eu gwawd ; mi dorraf 
ymaith, trwy gymraorth Duw, fy arferion .pech- 
adurus; mi a geisiaf Dduw, cyfaddefaf fy 
mbechod, ac a blediaf ei addewidion y'Nghrist ; 
er nas gallaf gleimio bara 'r plant, mi ymbiltaf 
am y briwsion dan ei fwrdd ef. Mi a edrycb^ 
af beth a allaf fi wneutbur trwy weddi, ac a* 
mynedd, a gostyngedig egni." Y fath ydyw 
meddyliau ac ymddygiad y pechadur; ac fel. 
hyn y mae 'n codi ac yn myned at ei Dad^ mewa 
cyfyng gyiighor, ond nid yn anobeitbiol. 



I4£ 



pbardynu 'r trosedd wr/edifeiriol. . Hynra ddyagif 
wn oddi wrth y modd y derbyniwyd. yvrafraxUmr 
gan ei dad. *' Canys pan otdd efe ym mbell 
oddi wrtbo^ ei dad a'i canfii ef, ae a dostoriodd; 
ac a redoddy a.c a syrthiodd arei^wddfefj mc 
a'i GQsanodd ef. A'r mab a ddywedodd wrUui^ 
fy nhad, pechais yii »byny nef, ac o'th flaen 
ditbau ; ae nid ydwyf mwyack dieilwng i'mr 
galw ytt fab.4 tu A'r tad. a ddy wedodd \virtfa ev 
weiston, Dygwch allan yiivisg oreu^ a gwisgwch 
am dano ef^ a rhoddwch fodrwy av ei law, act 
esgidiatr am ei draed ; adygwcfa y Do pasgedigf 
a Ueddwcb ef, a bwyttawa^ ^ byddwn lawen*: 
Oanys fy mab hwD oedd farw, ac a aetb yiu 
fyw drachefo^ ae efea goUesid, ac a gaed/' 

Y mae pob peth yn y rhan yma o'r ddafnmeg^ 
yn dttDgos yn bjmod garedigrwydd atbyueT'^' 
wch-ei dad, Y mae'n caafod ei fabdychWci^ 
edig^ ac efe elto ymhell oddi wrtfao : gynted agjf 
ycentydd ef^ yn anghoftis o'i holl euogrwydd/ 
nid yw^'n teimlo dim ond tostnri 'ivxtho yu ei^ 
gystttdd preseunoL £r ei fod yn oedranus, y 
mae 'n rbedeg iV gyfarfod ef^ ac^yn lie edliw^ 
iddo ei feiau, ynsyrtbio ar ei wddf ef, iac yn ei« 
gnsanu : le, pan oedd y mab yn^myned i gy«' 
bfnddo ei^hun yn dost, fel y dywedasai y gwnai' 
ef^y mae 'r tad yn torri ar ei ohwed^ ao er ym-^ 



143 



ddangOB o honaw mor wael.a thlodaidd^ y mae 
yn y fan yn ei gydnabod.am ei fab eihun, ac 
ymhob modd ar a alio yn dangos ei lawenydd 
am ei ddychweliad. Fel hyn y mae Duw yn 
derby n y troseddwr edifeiriol sy *n dyfod atto 
yn en w.Iesn Grist. Y mae efe yn canfod o bell, 
pan gyntaf y bo 'r galon yn meddalu^ y tueddiad 
cyntaf yn yr enaid i dyneru a dychwelyd atto, 
ac y mae *r golwg yn hyfryd ganddo. *' £fe a 
edrych ar ddynion," medd Job, ** ac os dywed 
neb, Mi a bechais, ac a wyrais uniondeb, ac ni 
Lwyddodd i mi, efe a wared ei enaid rhag my- 
ped i'r clawdd, a'i fywyd a w41 oleuni." — ^xxxiii. 
27. Ac fel byn y mae 'n ymddwyn tu ag at bob 
pechadur edifeiriol. Fe a'i derbyn yn raslawn, 
fe a faddeua iddo yn rh&d, fe a'i gesyd ymhlith 
ei blant. Pan ,gy8tuddir y galon, pan Uefain y 
bo am drugaredd, ac yn dadleu dim ondgwaed 
Crist, y mae 'r c\Vyn rh\vng yr Arglwydd a'r 
pechadur drosodd. Ac mae 'r pechadur yn 
ymostwng i gyfiawnder Duw ; ac yna.y mae 'r 
Hollallnog, sy 'n boff ganddo dosturio, yn medru 
trugarhau heb fyned yn groes i'w briodoliaethaa 
gogoneddus eraill. Cauwyd yr adwy ; tangn^ 
fedd a adferwyd ; y pechadur a ollyngwyd yn 
rhydd, ac a dderbynir yn yr Anwylyd ; hoU 
fendithion a breintiau gogoneddus yr Efengyl a 
roddir. iddo, a'r c6r nefol sy 'n Uawenychu o'i 



<h - ««» 



143 

herwydd, ac yn rhoddi gogoniant i'r Drindod 



344 



T lUEO .GWAHAN0LBIEION. 



St. Luc xvii. IT, 18. 

AV lesu gan aiteb a ddywedodd, Oni lanhawyd y 
deg ? ond pa le y mae y naw ? Ni chaed a ddy^ 
chwelasant % rot gogoniant i Dduw, ond yr estron 
hwn. 

T\ YM A y tro diwaethaf i'r lesu fyned o Gali- 
lea i Jerusalem. A bu fel yr oedd ef yn 
myned, fyned o houo ef trwy ganol Samaria a 
Galilea ; h. y. trwy gyffiniau y ddwy wlad ; yn 
He myned yn uniawn rhagddo, fe gymmerodd 
gylch, er mwyn, mae 'n debygol, gochel ymra- 
faelion gyd k*v Samariaid. Un o yspryd add- 
fwyn llonydd oedd ein Hiachawdwr, ym mhell 
iawn oddi wrth fod yn ymrysongar. A phan 
oedd efe yn myned i ryw dre, cyfarfu &jg ef ddeg 
o w;^r gwahangleifion^ y rhai a safasant o hirbell, 
a hwy a godasant eu lief gan ddywedyd, lesu 
Feistr, trugarha wrthym. A pban welodd efe 
hwynt, efe a ddywedodd wrthynt, Ewch a 
dangoswch eich hunain i'r offeiriaid. A bu fel 



:i45 



yr oeddynt yn myned, fe a'u glanhawyd hwynt* 
Ac un o honynt, pan welodd ddarfod ei iachau, 
a ddychwelodd, gau foliatiuu Duw k lief ucbel. 
Ac efe a syrtbiodd ar ei wyneb wrth ei draed 
ef, gan ddiolch iddo : a Samariad oedd ef. AV 
lesu gan atteb a ddywedodd, Oni lanhawyd y 
deg ? ond pa le y mae 'r naw ? Ni cbaed a 
ddychwelasant i roi gogoniant i Dduw, ond yr 
eslron hwn. Ac efe a ddywedodd wrtho, Cy- 
foda dos ymaith, dy fiydd a'th iachaodd. 

Y mae V gwahanglwyf etto i'w weled yn 
ngwledydd y dwyrain, ac yn ol kanes y sawl a'i 
gwelsant, y mae 'n glefyd cystuddiol a blin. 
Clwyf ydyw ef yn ymdaenu dros y corph i gyd, 
ac yn ei anharddu yn druenus, yn ysu 'r cynial- 
au, yn ffiaidd gan yr boll synwyrau, anbyfryd 
gan y golwg a'r arogl, ac yn llygru mwy ar y 
corph na dim arall tu yma i'r bedd. Yn gyfat- 
tebol, yn ol cyfrailh Moses, fel y gwelwn yn y 
14 bennod o Lefiiicus, gorcbymynwyd i'r cyf- 
ryw gleifion fyw yn wahanol oddi wrtb eraill^ 
fel y mae 'r gair cymraeg, chwi a wyddoch, yn 
arwyddoccau. Gwaharddwyd iddynt fod o 
fewn gwersyll yr Israeliaid ; a pban adeiladwyd 
dinasoedd^ ni chaent fod o fewn y rhei'ny ych- 
waitb : ac yr ydym yn darllen yn llyfrau yr lu- 
ddewon, gorfod iddynt fod a'u peunau yn noeth-^ 
ion, a'u dillad yn rhwygedig, gael i bobi eu 

VOL. I.] u 



VLM 



146 



hadnabod o bell, a' a gochd ; a phan welent rai 
yn neshan, yr oeddynt rwymedig iV rhybadd* 
io o'a perygl, ac i lefain allan, '^Aflan ! aftan !" 
Wrth sylwi ar byn fydd haws gennych ddeall 
amryw fannaa yn y Testament newydd a'r hen. 
Ac felly y digwyddodd ddaifod i'r deg truan* 
ddyn yma gyfarfod ein Hiacbawdwr yn myned 
f w tre, b. y. cyn iddo fyned i mewn, ond tra 'r 
oedd yn neshan atti; canys yr oedd gorfod 
Iddynt drnain, o achos en clwyf, drigo yn unig, 
nen gyd ^ rhai eraill clwyfos, yn ymddifaid o 
gwmpeini en cyfeilliona'uteuluoedd: oherwydd 
bynny, fel y mae 'r banes yn traethu, y safent o 
birbell ar yr achos presennol, gan godi eu Uef : 
bwy a lygrwyd k chlwyf, ac nis gallent neshau 
at bobl erailly rhag iddynt daenu eu baflendid 
yn eu plith. Ond er y bwrid hwy ymaitb o fysg 
cymdeithas dynion, hwy a glywsent am yr lesu 
a'i ryfeddodau, ac a geisiasant gymmorth a me- 
ddyginiaelh ganddo : yna o'r fan y safent, a 
bynny o hirbell, y codasant eu Uef, gan ddy* 
wedyd, "lesu Feistr, trugarha wrthym/* Ac 
felly y dylem ninnau ei geisio ef, nid yn unig 
ymhob clefyd corphorol a chystudd, ond yn 
enwedig pan glwyfir yr enaid gan bechod, clwyf 
ihwy gorthrwm, mwy ffiaidd, mwy truenus, a 
mwy dinystriol nag yr un aralL Ond i fyned 
rhagom yn ein sylwad ar y testyn : yr oedd yn 



147 



ddigoD amlwg wrth y golwg ar y dull oedd ar^ 
nynt pa drugaredd yr oedd y dynioc yma yn ei 
cheisio : ac yn ddilynol, yr lesu, yr liwu a fu- 
asai yn gwybod^ heb ddim arwyddion, pa fath 
ar ddynion oeddynt^ h« y. ymha gywair^ pan eu 

• 

gwelodd, a ddywedodd wrthynt, " Ewch ^ 
dangoswch eich hunain iV offeiriaid/' Yr oedd 
yn rhan o swydd yr offeiriad ymhlitb yr lu* 
ddewon^ (fel y niae i'w weled yn amlwg yn y 
bennod a grybwyllais oV blaen), ddeall nodau 'r 
gwahanglwyf, barnu ai oedd dyn yn I&n oddi 
wrtho ai nag oedd ; ac yn ol barn yr offeiriad 
yr oedd ef i gael ei ail dderbyn i gymdeithas 
dynion, neu i aros etto yn neulltuol oddi wrth- 
ynt Gan hynny, pan draetbodd ein Hiachaw-;- 
dwr y geiriau yma, ''Ewch a dangoswch eich 
hunain i'r offeiriaid/' yr oedd yn rhoddi iddynt 
yn ei ffordd addfwyn ddi-orchest ef, addewid 
p'r peth, yr hyn yn ebrwydd a ganlynodd, sef 
£U hiachad trwy ei bollalluog air a'i ewyllys ef. 
Canys fel yr oeddynt yn myned yn ol ei air ef, 
fv iachad a effeithiwyd, y ffiaidd glwyf a'u ga- 
dawoddj hwy a lanhawyd, aethant megis yii 
ddynion newydd, eu enawd a ddycbwelodd 
iddynt fel cnawd dyn bach. 

Sylwn yn nesaf, gyd A pha deimlad y darfu 
iddynt dderbyn y. cyfryw drugaredd. ar law 
])i)w. I* Ac un honynt^ pan welodd ddarfod 

v2 



lis 



ei lachau^ a ddychwelodd gan foliannu Daw d 
lief uchel ; ac efe a syrthiodd ar ei wyneb 
wrth ei draed ef, gan ddiolch iddo> a Samariad 
oedd ef* Yr luddewon, heb feddwl mwyach 
am y drugaredd a gawsant, megis trugaredd, 
nag am eu cymmwyuaswr, a frysiasant at yr o- 
ffeiriaid 4 mawr awydd i gael symtnud eu ang- 
hlod, a mwynhau cymdeithas eu cyfeillion, y 
byd, a*i fasnach, a'i felysdra ; oDd y Samariad 
truan dirmygus^ dyma efe yn dychwelyd^ yn 
cydnabod y fendith, yu syrthio wrth draed yr 
lesu, ac &, lief uchel yn gogoneddu Duw Israel. 
*^ A'r lesu gan atteb a ddywedodd, Oni lanha- 
wyd y deg ? ond pa le y mae 'r naw ? Ni chaed 
a ddychwelasant i roi gogoniant i Dduw ond yr 
estron hwn/' 

Och ! fel y mae llaweroedd, fel y mae pawb o 
honom, yn derbyn bob awr yn ddibaid fendith- 
ion hynod ar law Duw^ ac anamled y derbynir 
hwy fel y dylid. Nid ydym yn teimlo fely dy- 
lem, nid ydym yn ystyried caredigrwydd Duw* 
Ac mor syn ydyw meddwl mai yrablith y rhei- 
ny y gwelir mwyaf oerni, ac anystyriaeth, ac 
anuiolcbgarwch, y sawl a dderbyiiiasant y ben- 
dithion amlaf a mwyaf. Dyma 'r gwahangleif- 
ion luddewig, rhai o'r bobl etholedig, briodolj 
plant Abraham ffyddlawn, yn ddistaw ar yr a- 
chos yma^ heb son dim am baelioni 'r Argl wydd ta 



m 



ag attynt ; a'r estron o Samarifid yo ei folianiiu 
€f ; le, yr oedd agos hoi I genbedl yr luddewon 
yn ymwrthod k'a Messiah. Ond a oddel^r i 
hynny fad yn ddigerydd? Ni oddefwyd y 
pryd hwnnw , ac ni oddefir yn awr. Y deyrn- 
as a ddygir oddi ar yr anffrwythlawn^ ac a roddir 
i'r fiawl a ddygant ffrwyth. Y sawl ni wnant 
ddeunydd o'r doniau a'r breintiau sy ganddynt^ 
a'u collant ; ni fyn Duw rooU siommi yn ^^i^ 
ddig : a'r sawl sy 'n deimladwy o ffafr Duw, 
ac yn harod i'w gofleidio^ o ba radd bynnag y 
bont, neu o ba wlad bynnag, cymmera^wy 
fyddant ; canys nid ydyw Dnw dderbyniwr wy- 
neb. '^Dy ffydd a'th iacbaodd/' meddai ein 
Hiachawdwr wrth y Samariad, dyn dirniygedig 
yngolwg rhai a safent gerllaw : a pbwy bynnag 
sy 'n awr yn meddiadnu 'r rhodd nefol^ byddlej 
fyth mor ddihria yngolwg dyn^ a dderbynir gan 
yr lesu yn garedig, ac a lanbeir o'i hoU aj9eadid 
trwy ei waed a tbrwy ei Yapryd. Nis gwaeth 
pa moT diodaidd ei gyflwr, pa roof gymmaint ei 
bechadurusrwydd^ pa liw bynnag ar ei wedd» 
pa un ai gwyn ai du, pa un ai caeth aj rhydd ; 
OS bydd ganddo fiydd ac edifeirwcb, fe a gy& 
iawnheir, ac a aaacteiddir, a'r diwedd fydd 
bywyd tragywyddol; ac 06 bydd fiyddlawn 
byd apgeuy fe a dderbyn y gocon. Dy 0ydd 
a'tb iE^chaodd, meddai ein Hiacbawdv&r, ec dang- 



150 



i)8 mai hjmny yn unig a daeddai V Hollallaog i 
ddangos trugaredd ac i iachau 'r briwedig o ga*- 
Ion, ac na thyccia breintiau yn y byd, na gwlad- 
ol nag eglwjsig, i gael hyn heb ffydd. 

I sylwi ymhellach ar yr banes athra\9iaethus 
yma : mor hynod y gosodir alian ynddi ddwyfol 
allu 'r lesu. Trwy 'r boll hen Destament, ni 
ddadlennir ond am un yn cael ei iacbau o'r 
gwahanglwyf mewn ffordd oriiwch-naturioly a 
hwnnw oedd Naaman yr Assyfiad, gan air Duw 
trwy Eliseus y prophwyd. Ond dyma 'r lesu 
yn iachau deg oV fath drueiniaid^ trwy adrodd 
yn unig y geiriau di-orchest yma, ^'Ewch a 
dangoswch eich hunain i'r offeiriaid/' Am a 
berthyn i'n hunain, frodyr^ y mae dilyuiad y fath 
ddwyfol weithred, megis rhyfbddod^ yn amhosibl 
i ni : bydded ddigon geifnym ei cfalodfori a'i 
mawrygi\ yn ostyngedig, a moliannu Duw yr 
hwn a roes y cyfryw allu i'w uuig-anedig. 
Ond y drugaredd a gyniiwysir yn y weithred, 
ni a allwn, bawb o bonom, ei dilyn. Nid oes 
un dyn byw, er ised y bo, ac er gwaeled ei gyf- 
Iwr, na fedr ryw ffordd neu gilydd wneuthur 
cymmwynas i'w gyd-greaduriaid cystuddiedig. 
Nid ydy w Duw yn gadael neb o honom beb 
ryw ddawn, rhyw dalent, er Ueied. Na fydded 
i neb o honom ei chuddio a'i chladdu yn y ddai^ 
ar. Fe all y tlottaf wneuthur cymmwynas i 



151 



gymmydog yn ei gystndd^ pettae ond gair o 
gysur, pettae ond ynigeledd beb gostio dim ¥r 
rhoddwr ;' aV gymmwynas leiaf, os tardda aga- 
lon ev^yllysgar ac o gariad i'r Prjfnuwr, a fydd 
mwy cymmeradwy gan ein tad nefol nag aur la- 
wer, Dyma 'r modd y dilynwcb yr lesu yn 
myned oddi amgylch gan wneuthur daioni. 
Dysgwn^ ynteu, bawb o hononiy yn ol y caflbm 
adegy i gyfrannu i eraill, gelynion a chyfeillioQ^ 
Samariaid ac luddewoD^ h. y. pa un bynnag ai 
o'r sect a fyddont ai o un arall^ canys dyna 'r 
cariad llydan, ehang, a diduedd y mae siampi 
Crist yn ei ganmol i ui. A pba un bynnag ai 
mawr ai bycban y bo 'n gallu, y mae 'r dalent 
o aur a rhodd y weddw y naill fel y Hall, os cyf- 
rennir hwy o gariad diragrith, yn gymmeradwy 
gan Dduw er mwyn einHiacbawdwr. *'Os,'* 
medd yr Apostol Paul, '* bydd parodrwydd 
nieddwl o'r biaen, yn ol yr hyn sydd gan ddyn 
y mae 'n gymmeradwy, nid yn ol yr hyn nid oes 
ganddo/' 

Dysgwn ymhellach oddi wrth yr banes yma 
er ein cysur hyderu ar yr lesu, ar ei barod* 
rwydd a'i awyddfryd i'n helpu yn amser angen- 
octyd. Yr oedd y deg gwahangleifion yn llef- 
ain & lief uchel ar yr lesu, " lesu Feistr, tru- 
garha wrtbym.'* Ac felly yr ydym ninnau yn 
gweddio yn ein defosiwnau dirgel a chyhoedd. 



162 



ar Grist i drag^rhad wrtbyro^ '' M ab Dafydd; 
trugarha wrthym," end bydded i ni weddio 
meWn fiydd^ beb ammea dim. Na feddyliwcb^ 
frody r, bod ei fraich wedi ei byrhau^ na'i'ewyll- 
ys da yn llai na pban oedd ef ar y ddaiar^ yn 
rhodto ymblith dynion, ac yn dywedyd wrth y 
gwabangteifion^ "Mynnaf, byddwch I&n." — 
Canys y mae 'n eistedd yn awr wedi ei am* 
gylchu k gdgoniant, ar ddefaenlaw Daw, apbob 
gallu yn y nef a'r ddaiar a roddwyd iddo. Fe 
w^ eia boll angenrheidiau^ ac a jdosturia wrth 
em gwetidid ; ac y mae yn ein gwabodd yn dy- 
neraf ac yn raslonaf, i nesbau at orsedd y gvAs, 
aci alw arno ef. Bid sicr gennych^ ynteu^ roai 
OS cbwi a deimlwch eicb diffyg a'ch angen, 
gan ei gydnabod ef, yr hwn sydd a gallu gan- 
ddo i achub^ a gweddio arno mewn fiydd^ fe 
a'ch gwrendy, ac a dywallt i lawr arnoch ei 
ddoniau nefol ; bid sicr genoych y gwna efe 
iacfaau eich clefydau^ os gwSl ef hynny yn oreu 
i cbwi er Ilesbad ysprydol ; ond yn bennaf fe a 
lanfaa lygredigaeth eicb heneidiau^ gan roddi 
iddynt iechyd nefol, a diddanwch ei \kn Ys- 
pryd. 

Pel hyn y dysgwn oddi wrth yr hanes yma i 
berchi ac anrhydeddu ein Harglwydd a'n Hiach-* 
awdwr^ i fawrygtt ac addoli ei allu a'i ddaioni, i 
ddilyn ei addfwynder a'i garedigrwydd^ eihael- 



153 



IQUi a'i dosturi, a'i barodrwydd i gymmorth jn 
amser aagenoctyd ; i fod a ffydd gennym, ac i 
weddio arno. mewn ffydd yn ein holl gystudd* 
Oddi vrrth ymddygiad ein Hiachawdwr ya yr 
achos yma, y cyfryw yw 'r addysg y gellid der* 
byn. 

SylwD yn nesaf, pa sutt y inae 'r hanes yma 
yn amlygu ac yn dang09 ymddygiad a natut 
dynion, eu beiau a'u gwendid, Chwi a wekoch 
mai luddewon oedd naw o'r deg a lanhawyd. 
Yr oedd yr luddewon^ chwi a wyddocb, yn 
meddiannu breinliau arbenoig; ond ynllecym- 
raeryd achlysur oddi wrth byhny i ddanges 
mwy o ddiolchgarwch i Dduw, a bod yn fwy 
awyddus i amlygu gogoniant Duw yn y byd 
trwy wir dduwioldeb a charedigrwydd i ddyn- 
ion, hwy a gam-arferent ei ffafr i fagu rhagfarn 
a balchder ynddynt eu hunain, gan dybied, o 
herwydd eu bod yn meddiannu ei ffafr, eu bod 
yn haeddol a honi, yngwrthwyneb i gyngor 
Moses dduwiol. Ac* felly y naw gwahangleif- 
|on yma y rhai a lanhawyd^ ni feddylient am 
ddychwelyd at yr lesu i gydnabod eu rhwyme- 
digaeth iddo^ ond i ffordd d, nhw at eu hoffeir- 
iaid i gwblhau y peth yr oedd y gyfraith yn go-' 
fyn, heb ofalu ycbydig am dalu 'r ddyled a 
roesai cymmaint graslonrwydd arnynt; cyf- 
lawni 'r seremoni yn unig, ac yna at y byd, a'i* 

VOL. I.] X 



154 



bleserau^ yn ebrwydd y cyrchent. Yr ydym 
ninnau, frodyr^ megis cenhedl a gwlad o Grisl*^ 
'nogion^ yn rowynhau amryw freintiau ar law 
Duw. Tra y bu teyrnasoedd eraill yn 
gruddfan dan ei farnedigaethaa, y niae ef 
wedi cadw 'r wlad hon yn rhydd oddi wrth yr 
amryw belbulon a syrthiodd ar y gwledydd o'n 
hamgylcb. Ond a ydym ni yu deimladwy fel y 
dylem o'i garedigrwydd ? ai atgof gennym nad 
honom ein hunain y mae 'r Ilwyddiant a'r di- 
ogelwcb^ ond oddi wrth Dduw^ ein tarian a'n 
bymddiffynfa ? Ydym ni yn cymmeryd achlus- 
ur oddi wrth ein Ilwyddiant a'n diogelwcb, ac 
yn enwedig oddi wrth ami foddion grds yn ein 
plith, ] gynnyddu mewn purdeb, ffydd, a duw- 
ioldeb, ymostyngiad ac hyderwch ar Dduw? 
Nid ydwyf yn cymmeryd arnaf ddywedyd sntt 
y mae 'r peth yn bod, ond hyn a ddywedaf, 
mai beius iawn fyddwn oni ddysgwn oddi wrth 
byn oll^ a hoU addys'g gair Duw^ i cbwilio ein 
hunain^ a gochelyd syrthio i'r un ddamnedig- 
aeth a'r luddewon, sef balctHO o achos ein 
breintiau a'n bendithion, a'u cam-arferu fel y 
darfu iddynt hwy^ a'u troi felly yn felldith i ni. 
Ond heblaw ein dysgu mor anniolcbgar y mae 
cymdeithasau o ddynion, gwledydd^ a theyrnas- 
oedd, am y breintiau a deilyngwyd iddynt, gell- 
id ystyried hefyd mor anniolcbgar ydyw dynion 



-^ - — ^- 



155 



neulltuol am gyiqniwynasau 'r Htllalluog; 
dysgwn yntea edifarhau lie y darfu i ni drosedd- 
u, a gochelyd troseddu rhagllaw, Yr oedd y 
deg gwahangleifiou oil yn gorwedd dan yr un 
gystudd, ac a lefasant oil am drugaredd ; hwy 
oil a iacbawyd mewn modd goruwch-naturiol : 
pnd un yn unig a ddycbwelodd i roddi diolch 
i'r lesu a gogoniant i Dduw. Dysgwn, gan 
hynny, Irwy 'r siampl yma, i ofalu pan ddang- 
oso Duw ryw amser i ni drugaredd^ trwy ein 
gwaredu oddi wrth ryw glefyd trwm neu ryw 
gystudd blin arall, i ofalu, meddaf, rhag bod yn 
anniolchgar ac anystyriol fel yr luddewon yma, 
ond diolchus fel y Samariad, -ar ol eu'hiacbau. 
Cyngor a rhybudd angenrhaid i bawb o honoin 
ydyw hwn : canys oni ddarfu i laweroedd o 
honom, pan oeddynt yn gorwedd ar eu claf- 
wely, weddio ar i Dduw eu cymmorth, ac er 
rowyn hyn goffau eu drwg-weitbredoedd, wylo 
o'u berwyddy ac amcanu gwellbau ? Ac ar ol 
i Dduw yn raslawn eicb Jiarbed, pa faint y dar- 
fu i chwi, frodyr, gyflawni o'ch haddunedau? a 
fuoch^chwi yn wir ddiolcbgar, a ddarfu i chwi 
gydnabod eich rbwymedigaeth yngwydd yr hoU 
bobl ? Uwchlaw pob dim, a ddarfu i cbwi 
ddysgu o hynny allan ogoneddu Duw trwy 
fucbedd mwy sanctaidd, gan edrych arnocb eich 
bunain megis pererinion a dieithriaid ar y ddai« 

x3 



156 



ar^ megis rhai y gorfydd iddyct cyn bo hir fyn« 
ed oddi yma i atteb am y cwbl a brofasoch^ am 
y tragareddau a'r barnedigaethau ? Ysy waeth^ 
yo He bynny, oni ddarfu i chwi anghofio 'n eb- 
rwydd eich bwriad i edifarbau ac i fyw yn 
dduwiolach ; le^ oni ddarfu i chwi gwedi hynny 
yniroi amryw o bonoch yn fwy eich hawydd i'r 
byd^ a byw fel pe tybiech nad oes mo^r ua 
Duw a'i olwg arnom, yr hwn a eilw bechador- 
iaid gwrthnysig i gyfrif tost ar eu mynediad 
oddi yma ? 



I5t 



CROB8HOEUAD CiaST. 



St. Ioan XIX. 30. 

Vna pan gymmerodd yr lesu y Jinegr, efe a ddy^ 
toedodd, QoTfhenwyd: a ehan ogwyddo ei ben, eft 
a Yoddes i fynu yr yspryd, 

T\IODDEPAINT Mab Duw, garedigion, er 
'^ chwerwed ac mor boenus ydoedd, a gaf- 
odd i Di y fuddugoliaeth. Y peth mwya hynod 
a rhyfedd oedd hyn a ddigwyddodd erioed ar 
y ddaiar^ a buddiol iawn ydyw myfyrio arDO t 
peth a Mrnaed ond unwaith, ond i Teddwl am 
dano byth ac yn dragywydd. Nid oes un ran 
na dim yn perthyn i'r digwyddiad bynod yma^ 
ba fyddai ^n destyn anniben i'w draethu am 
dano. Y rhan a ddewisais yr adeg yitaa, megiii 
cymmwys i'r amser presennol, ydyw gair di* 
waetbaf ein Hiachawdvrr, megis yn canu 'n iach 
Tr byd hwh a'i ddioddefiadau, " Gorphen wyd/* 
*iT weithred olaf, " Efe a roddes i fynu yr ys- 
pryd/;; Y gdir melasaf a lefarodd Cridt erioed. 



158 



aV weithred fwya o gariad a wnaeth ef» sy 'q 

ymgyfarfod yn ei anadl ddiwaethaf. Yn y gair 

hwnnw gwelwch ef yn orfoleddus^ ac yr un 

amser yn ymoUwog fel pe bai yn colli 'r dydd 

modd y gallai ei ennill. Tybiwch^ ynteu, eich 

bod yn canfod Grist lesu yn nydd ei ddioddef- 

aint yn cymmeryd golwg megis gorchfygwr o'i 

gerbyd ar y petbau a orchfygwyd ganddo ar ol 

bir ymdrech a loesau tryroion^ gwawd a chreu- 

londeb dynion, Hid y Tad, y gyfraitb, pechod, 

inarwolaeth^ ac angeu, a chwi a \velwch gyd & 

pha yspryd y dywed ef, '* Gorphenwyd/' Pa 

belh a orphenwyd ? Gellir atteb yn fyr, yr hoU 

brophwydoliaethau am dano, yr holi seremoniau 

pedd yn ei bortreiadu, ei ddioddefiadau ef, a'n 

biechydwriaeth ni: y prophwydoliaethauagyf- 

lawnwyd, y seremoniau a ddilewyd, ei ddi« 

oddefiadau ef a ddibenwyd, ein biechydwriaeth 

ni a ynnillwyd, Syiwn ar y prophwydoliaeth- 

au yn gyntaf, *' Y mae diben i'r petbau a 

ysgrifenwyd am danaf/' meddai Grist. Pa ddi- 

ben ? Hyn, sef gorphenwyd ; yma y diben a 

bropbwydwyd am dano a ddibenwyd ; ac nid 

y diwedd yn unig, ond y cwbl aysgrifenwyd am 

Grist gan y Prophwydi. Gorchwyl anniben 

fyddai cymharu r Prophwydi gyd &'r Efengyl- 

wyr drwyddynt, y rhagfynegiad a'r cyflawniad, 

ac ymbela^lhu ar eu cysondeb, O'r pedwar E*- 



159 



fengylwr rhyngodd fqdd i*r Yspryd Gl&fi 
beri i St. Mattbew fod yn fanylaf yri hygr- 
pyisu *r cysondeb rhwng gweithredoedd a byw- 
yd Crist a'r prophwydoliaethau ; " Fel y cyf- 
lawnid/' medd ef yn fynych iawn, Yr ydys yn 
rhifo deuddeg man ar hugain yn Efehgyl St. 
Matthew, lie y mae ef yn dangos y cyfryw gyf* 
lawniad am enedigaetb^ bywyd, a marwolaetb 
Crist : ac y mae yn St. loan amryw rai heblaw 
hwy. Ond y pryd yma mi grybwyllaf y rhei'ny 
yn unig sy 'n perthyn i'w ddioddefiadau. Rhaid 
oedd ei ddal ef, rhagfynegwyd hynny, *' Ennein- 
log yr Arglwydd/' meddai Jeremi yn ei Alar* 
nad iv. 20. '*a ddaliwyd yn eu rhwydau hwynt/' 
Ond pasutt? Ei werthu am ddeng darn ar 
hugain o arian oedd raid ; a pha beth oedd i'W 
wneuthur k nhw ? prynu maes ; a hyn a rag- 
fynegwyd yn bennodol, *' A'm gwerth a bwysh 
asant yn ddeg ar hugain o arian ; " "A dy wed- 
6dd yr Arglwydd wrthyf/ medd Zechariah, iv. 
12, 13. *'Bwrw ef i'r erochenydd, pris teg 4'r 
hwn i'm prisiwyd ganddynt." Ond pwy oedd 
i wneuthur hynny ? Mab y golledigaetb, fel y 
prophwydwyd, " Yr hwn a fwyttaodd fara gyd 
4 rayfi," medd y Psalmydd, " a ddyrchafodd ei 
sawdl i'm herbyn." A pha beth a wnaeth ei 
ddisgyblion? Hwy a flFoisant. "Tarawaf y 
bugail/' medd Zecbariab^ " a'r defaid a wasger- 



'^'^^riir ^ ^ 



' 160 



k/' E) boll ddi^ddefii^datt caolynol a rag-fyiv- 
^wyd : *' Py nghorph a roddais i'r curwyr ; ni 
€huddiai» fy wyneb," raedd Esay» '^ oddi wrth 
waradwydd a pboeredd." '^ Try wanasant fy 
Bwylaw a'm traed," ebr y Paalmydd. " Pel y 
dyrchafwyd y sarpb yn y diffeithwch, felly y 
dyrchefir Mab y dyn/' medd Crist am dano ei 
kiiD. " Fe a gy frifwyd gyd 4'r trojsedd wyr/' ebr 
Esay ; ac felly fe groeshoeliwyd ef rh^yng dau 
leidr. '^ Y maent yn rhannu fy nilladi" medd y 
Pealmyddy "ac ar fy ugmsg yn bwrw coelbren.'* 
^^ Edrycbasant arno ef a wanasant/' medd Ze- 
cbariab. Oad er ei draddodi i'w creulondeb^ ni 
fedrent dorri asgwrn o hono^ oblegid felly y 
prophveydwyd am dano ; ac o bl^egid .mai efe 
oedd y gwir oen paag, ac ni byddid yn torri as* 
gwra o'r oen pasg, yr hwn oedd gysgod o'n ha-> 
berth mawr ni. 

Yn ddiwaethaC ei holl eiriau olaf a brophwyd- 
wyd am danynty hydyn oed ei gwynfan, " Eli^ 
£li^ lama sabachthani, fy Nuw« fy Nuw, paham 
y'm gadewaist/! Ei ymostyngiad i ewyllys Duw, 
** I'th ddwylaw di y gorchymynaf fy yspryd/' 
meddai *r Psalmydd, yn bwrw at Grist. ''Eir- 
iolodd dros y troseddwyr/' meddai Esay, ya 
rhagfynegi ei eriolaelh dros bechaduriaid eraill^ 
ac hefyd dros ei lofruddwyr yn arbennig, pan^ 
ddywedai ax drengi, *< canys ni wyddant p.% 



161 



beth y oiaent yn ei wneuthyr." *' O Dad, ma- 
dden iddynt/' meddai 'n Hiachawdwr, yn gwe- 
ddio dros ei erlidwyr, Yrwan, ein Hiachaw- 
dwr yn gwybod cyflawni V holl brophwydol- 
laethau hyn, a welodd bod un ar ol, '' Hwy 
a'm diodasant yn fy syched k finegn" Ynteu a 
ddolefodd, " Mae arnaf syched/' Nid o her- 
vrydd nad allasai efe yr hwn a ddioddefodd ar* 
taith corphorol adwjsaf gyfyngdrayspryd, ddi- 
pddef syched ; ond ni fedrai ddioddef i'r Ys- 
gryihur fod heb ei chyflawni, i amcan ei Dad 
fod heb ei ddibennu. Ac yn awr, pan gymmer* 
odd y finegr, fe a ddywedodd, yn canfod cyf- 
lawniad o'r cwbl, *' Gorphenwyd : a chan o- 
gwyddo ei ben, efe a roddes \ fynu yr yspryd." 
Y mae 'n beth rhyfedd, frodyr, yn beth gre- 
synol i feddwl am dano^ bod amryw rai^yn y 
dyddiau hyn, fel yr luddewon, yn gwadu, yn 
anghredu i*r lachawdwr yma, yr hwn y mae 
cynnifer o brophwydoliaethau wedi eu cyf- 
lawni ynddo, megis yn gwarantu ei ddyfod oddi 
^rth Dduw. Pwy arall ond Yspryd Duw a 
fedrasai rag-fynegu hyn oil ? a phwy ond M?ib 
Duw a allasai eu cwblhau ? Ni a allwn yn 
hyfion ddywedyd y gwyddom i bwy y credas- 
om ; ac, os ar 61 cynnjfer o dystiolaethau, y 
m^e rhai yn dewis y tywyllwch yn rhagor na 'r 
gpleupi, bydd^nt anathema, yn felldigedi^ yn 

VOL. I.] Y 



162 



ol en dewis : ond glynwn ni wrth yr lachaw- 
dwr a fo farw drosom. 

Bellacb, y mae 'r gair gorphenwyd yn ar- 
wyddoccaa ddarfod dibeoDo a chyflawui 'r gyf- 
raitb. Crist yw diwedd y ddeddf. Pa ddeddf? 
Y ddefodol a'r foesol : y foesol a gadwyd yn 
fanwl ganddo^ ac a gyfiawnwyd yn berffaith 
drosom ni. Y ddeddf defodan^ yn cyfeirio atto 
ef ac yn ei gysgodi, a gadwyd^ a gyfiawnwyd^ 
ac a ddiddymwyd ganddo. Hawdd fyddai 
dangos y modd y mae 'r boll seremoniau la- 
ddewaidd yn cysgodi Crist, yr enwaediad, y 
pasg, yr arcb-offeiriad, ei nrddo, ei enneiniad^ 
ei wisg^ y Hen, y tabemacl, yr allorau, yr o- 
ffrymmaa, y golcbiadan^ taenelliad gwaed; y 
cwbl yn cael eu rhinwedd oddi wrtbo ef, yn 
cyfeirio atto ef, ac yn dibennn ynddo. Buont 
feirw megis gyd & Christ ; y lien a rwygwyd, y 
cysgodan a roesant le i'r sylwedd» ac nid ydys 
yn rhwymedig i gadw 'r ddeddf seremoniol 
ddim yn hwy ; o herwydd ymddangos yn awr 
o'r Efengyl yr hon yr oedd hi yn rhag-flaenu ; 
o herwydd hefyd nad oes achos bellach fod un 
genhedl.yn neuUtuol oddi wrth genhedloedd 
eraill. Rhyddhawyd ni, gan hynny, oddi wrth 
y ddeddf seremoniau oil ; ac nid ydym rwyme- 
dig i gadw dim, beblaw 'r ddau sacrament, ond 
a fyddo angenrhaid er cadw trefn dda a gwcdd- 



163 



aidd yn addoliad Crist'DOgol, ac sy faddiol er 
adeilad y«prydol. 

Beth arall a orphenwyd ? Ei ddioddefiadau, 
ei ddioddefiadau diwaethaf. Yn wir dioddef- 
aint oedd ei hoi) fy wyd drwyddo ; ond anniben 
fyddai adrodd y cwbl i chwi. Trown ein go- 
Iwg ynteu at ei awr olaf, cawn ei weled ef ya 
cael ei roddi i farwolaeth yn y modd mwya 
poenus^ a phob peth yn cyd-weithio i chwan- 
negii at ei gyfyngdra. Fe a ddygwyd i farwol- 
aeth : i ba fath un ? I farwolaeth y groes, y 
fwya poenns a ellid meddwl am dani, ac etto 
byddai trueiniaid, er dwysed y boen^ oriau a 
dyddiau heb farw ! Marwolaeth o'r warad- 
wyddusaf oedd hi hefyd ; ni byddai 'r Hhu- 
feiniaid yn ei chymmell ar neb ond caeth-weis- 
ion, a melldigedig a alwyd hi hefyd gan yr lu- 
ddewon. Po cyhoeddaf y fath beth, rawya 
gwarthus ydyw ef ; ond cafodd Crist ei ddi- 
henyddio, nid mewn congl, ond yn Jerusalem^ 
He megis llygad y byd, y fan y darfu iddo ei 
anrhydeddu k'i bresennoldeb^ eu dysgu k'i a- 
thrawiaetb^ gwneuthur rhyfeddodau yn eu mysg, 
a thywallt dagrau drosti. Ar ol cymmaint car- 
edigr\frydd ar ei ran ef, yr oedd hi yn fwy galar- 
ns ganddo ddioddef yno yn anad un He. Ond 
nid yn sicr o fewn y ddinas, ond ar Galfaria^ 
ymysg esgyrn drwg-weithredwyr neuUtuoL fe 

\2 



16^ 



a ^roeshoeliwyd ; ac ar ^yl gytoeddaf y 
pasg y digwyddodd hyn, pryd y cyd-gyrchai 'r 
luddewon oil i Jerusalem. Pryd yr oeddynt 
ar fedr derbyii y cysgod, y luaent yn ymwrthoi 
&'r sylwedd ; pryd y dylasent ladd a bwytta *r 
oen pasg^ y sacrament, mewn ffydd a diolch- 
garwcb, y maent yn lladd oen Daw, y gwir oen 
pasg,yn greulon ac yn ddirmygus, A chyd k 
.phwy y dioddefodd ef? Gyd k Iladron ; yt 
oedd hynny yn chwannegu at y gwartli, Er nafl 
oedd twyll yn ei euau chwaithach yn ei ddwy- 
]aw, dyma efe yr hwn a dybiasai ei hun beb draifi^ 
h.y. yn gyfiawn, yn ogyfuwch ft Duw, yn cael ei 
gyfrif gyd ft Iladron dihiraf, ei gyfrif yn sicr yn 
Mraeth na nhw, gan ei roi yn y canol megis y 
.pen. Yr oedd y drwg-weithredwyr hyn yn 
cael eu trin hefyd gyd ft llai dirmyg na Christ : 
nid oedd dim gwawdio arnynt hwy, nag edliw- 
iad, nag argraph uwch eu pennau ; nid oedd 
dim ond poen iddynt hwy ddioddef, iddo ef 
,poen a gwaradwydd o bob math : ac yr oedd 
inelldith y groes hefyd yn fwy echrydus agos 
Da 'r artaith, a'rgwawd, a'r gwatwor a fwriwyA 
arno, * Yr oedd yr luddewon, y milwy.r, hy4 
yn oed un o'r Iladron yn ei wawdio ; nid oedd 
ei waed yn eu boddloni heb ei amherchi gan- 
ddynt. Pa nn o'i synhwyran nid oedd yn awr 
megis ffordd i alar a phoen ddyfdd i nrewti 



165 



iddo ? £i lygaid sy 'n canfod ^g^u ei fam al 
gyfeilHoD, ymddygiad creulon ac anniolchgar y 
bobl, a dirmyg ei elynion ; ei glustiau yn clyw*- 
^d en gogan a'u cabledd ; ei deimlad, yr hoel- 
ion; ei archwaeth, y bastL Edrychwch a 
gwelwch oes un rhan o'i gorph yn rhydd oddi 
ivrtfa boen : y pea a addolir gan angylion a 
glwyfwyd & draia ; y gwynebpryd^ am yr hwny 
dy wedwyd, " Teccach wyt na meibion dynion,*' 
a boerwyd arno ; ei lygaid, sydd ddeng mil eg* 
lurach na 'r haul^ a dywyliwyd gan gysgod 
angeu ; y clustiau sy 'n awr yn clywed bymatn 
yr ysprydion gwynfydedig, a lanwyd o wawd 
a melldithion y dorf ; y gwefusau a lefarodd fei 
na lefarasai dyn erioed^ a gawsant eu rawydo 'a 
ildirmygus & bustl a finegr ; ei draed, sy 'n 
sathru yn awr ar boll alluoedd y tywyllwch, a 
hoeliwyd wrth y groes ; a'i ddwylaw, sy 'n awr 
yn dwyn teyrnwialen y nefoedd, a ddygent y 
gorsen ac a hoeliwyd wrth y pren melldigedig; 
ei boll gorph, yr hwn a gaed gan yr Yspryd 
Glan, afflangellwyd, afaeddwyd, aarcbollwyd. 
Hyn oedd ei ddioddefiadau megis oddi allan. 
Ond^ am gyfyngdra ei enaid, pwy a fedr ei am- 
gyffred ? parodd iddo chwysu megis defnynau 
o waed : nid y drain na 'r hoeilion, ond arswyd, 
a phoen, ac ymdrech ei galon a effeitbiodd 
gymmaint arno, Yr oedd efe wedi <:ymmeryd 



166 



baich ein pechodau ni oil arno, yn gwyneba 
Hid y Tad yn ein lie ; nid oedd neb i'w gyn- 
nortbwyo, salhrodd y gwinwryf ei hun ; nid 
oedd neb i'w gysuro, ei fam a rhai o'i gyfeillioQ 
yn edrych arno* heb fedru gwneutbur dim i'w 
helpu, ond yn hytrach y golwg arnynt yn 
chwannegu at ei alar ef ; ei ddisgyblion wedi 
ifoi ymaith ; yr oedd angel wedi ymddangos iddo 
yn yr ardd i'w gyfnerthu yn ei ymdrech yn 
nhrymder ei ofid, ond yn awr ni feiddiai un 
angel o honynl ymddangos iddo pan oedd Daw 
yn eu gwabardd hwy, ac yn ei daraw. le, o'r 
diwedd^ fe ymneulltuodd y Goruchaf Dad ei ban 
oddi wrtho, ac a'i gadawodd i ruddfan dan or- 
thrymmaf bwys a chospedigaeth pechodyn ddi- 
8wowr ac yn ddigysur: " Fy Nuw, fy Nuw, 
paham i'rn gadewaist?" Nid anoddefadwy o 
beth yw 'r boen a'r cystudd trymmaf, os bydd 
Duw yn cynnal ; ond dyraa 'r anwyl Fab yu 
cael ei adael gan y Tad a foddlonwyd ynddo, 
yr hwn a ogoneddasai efe. Pa ryfedd fod yr 
hoU greadigaeth yn cynbyrfu ar y golwg, yr 
haul yn tywyllu, a'r ddaiar yn crynu, wrth ed- 
rych ar Fab Duw yn dioddef cymraaint, ac yn 
trengi ar y groes. 

O Grisl'nogion ! fel y dylai ein calonnau eel- 
yd ni grynu a thoddi wrth fyfyrio ar hyn ; yr 
hoU ddolefain^ yr artaitb, yr ymdrech, y cbwys 



167 



gwaedlyd, a'p chwerw-loes hyn oil oedd o'n.ha- 
cbos ni^ ac oni alarwn ni ein buhain o'u her- 
wydd; a geiff ef chwysu gwaed drosom, a nin- 
nau heb deimlo o'n bachos ein banain ? a geiif 
ef ddolefain mor alarus, ac oni chrynwn ni ? a 
geiff y nef aV ddaiar megis gyd-ddioddef dg ef, 
a ni heb ddioddef mymryn ? Nid i ryw ofer 
dosturi o'n Hiachawdwr yr wyf yn eich galw ; 
y mae 'r ymdrech drosodd gyd &g ef : " Merch- 
ed Jerusalem, wylwch o blegid eich bunain ac o 
blegid eich pechodau/' Mor orlbrwm oeddynt 
a gorfod i Fab Duw ddioddef cymmaint i'w 
dileu. Pettasai dy enaid di, O bechadur, yn 
lie ei enaid ef, pa betb a ddaetbai o honaw ? ac 
ar dy enaid di y gwna -r cjffelyb gyfyngdra 
ddisgyn yn sicr, oni bydd i ti trwy edifeirwch %, 
ffydd gael i ddioddefiadaa 'r lacbawdwr fod yn 
effeithiol drosot ; bydd y trueni i ti yn ddior- 
phen ; yn ein Hiachawdwr cafodd ddiwedd, 
gorphenwyd, ofnadwy oedd tra y parbaodd, ac 
ofnadwy iawn i'w feddwl am dano, ond y mfae 
y cwbl drosodd, y dymbestl wedi ei thawelu ar 
ol ysgwyd boll nertboedd y byd, Yr benur- 
iaid, y milwyr, y gaa-dystion, y bamwr, y diawl- 
iaid, a ymflinasant oil ar en malais ; gorfoledd- 
odd arnynt ar orsedd-faingc ei groes. Ei elyn- 
ion a orchfygwyd, ei Dad a gymmodwyd, ac 
ynteu sy wedi esgyn i'w ogoniant ac mewa 



les 



heddwch. Gorphenwyd y cwbl : nid oea dim 
mwy bradychu^ dim mwy fflangellu, na j^wawdr- 
10, nag ymdrech meddwl, na dycbryn^ n^ 
cbroeshoelio, gorphenwyd y cwbl. 

Fel hyn, ei ddioddefiadau ef a orphenwyd^ a 
chyd k hwy prynedigaeth dyn, Pwy ni ^yr 
mai dyledwyr oeddym trwy bechod i farwol- 
aeth ; y ddyled a dalwyd, y farwolaeth a ddi- 
oddefwyd^ y clefyd marwol a iachawyd ; trwy 
ei waed ef y mae i ni brynedigaeth, cyfiawnbad, 
roabwyeiad, sancteiddiad^ a mynediad i ogon« 
iant. Cly w hyn, O enaid cystuddedig, os wyt 
ya edifeiriol ac yn credu^ nid oes un o'th bech- 
odau a aeth heibio heb ei ddileu, nid oes ua 
o'th ddyledion heb ei chroesi allan, nid oes ui^ 
ffyrling o'th bwrcas anfeidrol heb ei thalu. 
Wei, ynteu, yr hwn wyt yn archoUedig gan y 
sarph yma, sef dy bechod, mewn ffydd edrych 
at yr lachawdwr croesboeliedig a gysgodwyd 
gan y sarph br£s, ac iach fyddi, Nid oes mwy- 
ach gyhuddiad yn dy erbyp di, na barn, na 
marwolaeth, nag uffern, os parbei yn ffyddlawta. 
Pwy a gondemnia ? Crist a fu farw : ond cred 
yn flfyddlawn, edifarha yn gywir. Mi wn mor 
barod ydym ni oil i feddwl yn dda am danom 
ein hunain, o berwydd ein bod yn boffi ein bun<« 
ain gymmaint Llaweroedd, beb iawn gredtt 
ac edi&rhauy nid ydynt er bypny yn tybi^d eu 



169 



bunain yn anghymmwys i gael llesbad oddi 
"nrrth Grist; nid ydynt yn meddwl unwaith mai 
er nad oes diSyg yn Nghrist, y ^all fod diffyg 
ynddynt en hunain: y mae amryw galon ry- 
fygus yn cleimio Grist, fel pe gorphenasid y 
prynedigaeth i bawb, fath bynnag y bont. Ti 
a ddywedi bod: Daw yn drugarog, yr lachaw- 
dwr yn raslawn, ei ddioddefaint yn berffaith : 
gwir ydyw hyn ; ond ti a elli er hynny fod yn 
golJedig. Y mae Duw yn drugarog^ ond nid 
yn angbyfiawn; yn hael^ nid yn afradus; yr 
iecbydwriaetb yn ddigonol dros bawb, ond nid 
effeithioi i bawb. Sutt bynnag ydyw Duw, pa 
fatb nn ydwyt ti ? dyna 'r cwestiwn. Da y dy- 
wedid, mai 'r bugail da ydyw Grist; a pha. 
bam ? o Uegid rhoddi o bono ei einioes dros ei 
dd^fe.id ; ond betb y w hynny i ti, oni wrandewi 
di ar ei Efengyl, a'i wahoddtad, a gwrando yn 
y fath fodd ac i ufuddhau iddo, a throi a dych- 
welyd atto : canys y mae ei ddefaid (ei ddefaid 
a acbubir ganddo) yn gwrando ar ei lais. Ei 
lais ydyw ei orchymynion : os ydwyt wedi dy- 
fod i ymboffi ynddynt, ac i'w cadw oreu ar a 
ellit trwy ei rAs, ac i ymegnio gwellhau beun- 
ydd, y raae i ti yn sicr gyfran yn yr iecbydwr- 
iaetb hon. le, OS ydwyt yn chwennych dyfod 
atto, yn hiraethu am dano, os archollwyd ti gaa 
syniad o'th euogrwydd, a galar am bechod a 

VOli, I.] z 



• • 



170 



chasineb iddo yn dryllio dy fynwes ; os wyt ti 
yn sychedu am gyfiawnder a sancteiddrwydd, 
gwybydd bod heddwch i ti yn y nefoedd, a 
thrugaredd yn barod i'th gofleidio. Y gyfraith 
yr hoQ ni allasit ti byth ei chyflawni, Crist a 
gyflawnodd drosot; yr iechydwriaeth, yr hon 
iii allasit ti fyth ei gweithredu dy bun^ (canys 
beth a fedrwn ni, gweiniaid fel yr ^m, wneud 
tu ag at gael y nef, y rbai ni fedrwn ymsymmud 
ar y ddaiar ond ynddo ef,) yr iechydwriaeth 
bon, meddaf^ y mae Grist wedi ei gweithredu 
drosot ti. Edrycb, gan hynny, yn hyf at or- 
sedd grksj ac erfyn gynnorthwy i berffeithio dy 
edifeirwcb, ac i bwylio ymlaen dy gynnydd. 
Dywed wrth dy enaid am ddychwelyd iV gor- 
phwysfa ; ac fel Dafydd wrth ei cnafd, *' O fy 
enaid, mola di 'r Arglwydd. Pa beth a dalaf 
i'r Arglwydd am ei holl ddoniau i mi ? Phiol 
iechydwriaeth a gymmeraC ac ar enw 'r Ar- 
glwydd y galwaf." Ac yn awr dechreua ar y 
g&n yraa gyd 4'r seintiau mewn gogoniant, yr 
hon ni fydd fyth ddiwedd iddi, '* Pr hwn sydd 
yn eistedd ar yr or^edd-faingc, ac i'r Oen, y 
byddo y fendith, a'r anrhydedd. a'r gogoniant^ 
a'r gallu yn oes oesoedd." 

Yn ddiwaethaf, garedigion, mynnwn i chwi 
ystyried geiriau olaf ein Hiachawdwr yn trengi^ ^ 
O Dad i'th ddwylaw di y gorchyroynaf fy yspryd. 
Gwynfyd y sawl a fedrant ddywedyd yr un 



171 



geinau ar drancedigaeth. Ond cofied pawb 
fod yn rhaid gwneuthur Daw yn gyfaill i ni 
cya y gallom orchymyn ein beneidiau iddo : ni 
tMI rhoddi 'r enaid byd eicb boll fywyd i satan^ 
,ac yn y diwedd ei orcbymyn i Dduw. Rhodd* 
web yr enaid iddo yn Ngbrist, tra byddo yn 
galw am dano trwy ei air, ei raglnniaetb, ei 
foddion gr&s ; onid ^, ni dderbyn i)uw mono 
o'r diwedd, ond yn unig i'w roddi i*r poenwyr. 
Betb a wna Duw gyd hg enaid ambur, annuw- 
iol, balcb, gloddestgar, neu gybyddlyd ? Ni 
cbeir gweled Duw heb sancteiddrwydd : ewcb 
oddi wrtbyf, y dywed ef wrtb y drygionus a'r 
annnwiol, ewcb at y dnwiau y dewisasocb. 

Yn awr gan hynny, garedigioa, yn amser 
jecbyd mae 'n rbaid i cbwi wneuthur eicb ben- 
eidiau yn barod trwy r&s^ os mynnwcb i Dduw 
eu derbyn ar eicb gwely angeu ; yna gorcbym- 
ynwcb bwy yn ostyngedig iddo fel y gwnaetb 
eicb Hiacbawdwr, fe a'u derbyn bwy yn groes- 
awus er ei fwyn ef, le, fe ddenfyn ei angylion 
fw harwain iV ogonianf. O melus a byfryd 
yw 'r gobaitb sy 'n deilliaw oddi wrtb y fatb 
barodrwydd ; gobaitb a ddicbon eimsirioli pan 
fyddai pob cysur arall yn ofer, sef yn awr ang- 
eo, a symmud ymaith bob ofn. Mor ddiogel 
yr ft yr enaid trwy bortb angeu beb gybuddiad, 
OS bydd yn Haw yr Arglwydd : byddwn felly 



Hi 



yn gallu rhoddi^i fynu ein heneidiau iV Duw 
a'u creodd^ a'a dododd ynom, a'u prynodd, a^a 
hadnewyddodd. O ddedwydd g'yflwr a gwyn- 
fyd y duwiol ; yn byw yn rbyddion oddi wrth 
ofn angeu, ac wrth drengi yn gorchyroyn yr ys- 
pryd i Dduw ! O ogoiueddus gyfnewidiad! 
yma y roae 'r enaid yn ddarostyngedigi amryw 
fiinderau^ i amryw brofedigaetbau, i amryw 
cbwantau ; yno nid oes dim mwyach yn ei flino. 
Ac yn wir pa sutt y gall fod arogen ; canys yma 
yw ein pererindod^ yno ein cartref ; yma ein 
(liffeitbwch^ yno teyrnas ein gogoniant. Pan 
roddwyd yr enaid uqwaith i fynu i Ddnw, ac 
yntau wedi ei dderbyn^ ni ddicbon dim drwg 
gyrbaedd atto na 1 ddrygu bellacb. Anwybod- 
aeth neu ddiffyg fiydd sy 'n gwneutbur i ddyn* 
ion fod yn anfoddloh I'w rboddi i fynu. Nid 
felly y fu gyd A'r fFyddloniaid cadarn : yr oedd 
St. Paul yn ocheneidio am gael dattod ei ba- 
bell ddaiarol, a chartrefu gyd A'r Arglwydd. 
" Gwasanaetbais di, credais i ti, ac yn awr yr 
wyf yn dyfod attat ti," meddai Lutber ; Hef 
seintian yn bytracb na dynion. Os medr d^ 
galon dithau^ O Gristion^ ddywedyd felly^ nid 
rhaid i ti ddywedyd fel un o dadau 'r Eglwys, 
" Dos, fy enaid, betb yr wyt ti yn ei ofni ; " 
ond fe a ebeda ymaitb ei bun yn fywus ac yn 
gyflym, gan roddi ei bun ymreichiau Duw 



17S 



megis Creawdwr a Phrynwr fiyddlawn. Nid y 
ddaiar hon yw cartref dy enaid^ y nef yw ei 
i¥lad enedigol ; ni fydd ef ddim yn gwbl dded- 
wydd nes myued yno. O ystyriwch hyn, bawb 
o honoch. Y mae aogeii, cennad Duw, ar 
waitb, yn taraw o bob tu i ni : tro pwy^ fydd 
nesaf nis gwyddom ; ond os parod fyddwn, ni 
ddaw yn rhy fuan. Ymbarottowch, ynten, a 
chyffrowch eich heneidiaa i hyfryd barodrwydd 
i ymadi^l ar alwad Paw : fel eich Hiaebaw- 
dwr rboddwcb i fynu yn foddlon i Dduw yr 
yspryd a roes afe i ehwj^ %c efe a'i bail-nna ef 
&'r corph gyd & gogeniant « 4odwyddwcb an- 
yrhaetbd ac anherfynd. Felly^ Arglwydd lean^ 
4yred ar firys* 



174 



vasasTB zzi 



EI ADOTFODIAD. 



PhILIFIAID III. 10. 

Fel yr (idnahyddwyf ef, a grym ei adgyfodiad. 

XT^ MAE 'r Apostol yn y testyn yn mynegiei 
ddymuniant i adoabod lesu Grist, a thrwy 
yr adnabyddiaeth yma y deallir nid yn unig 
gwybodaeth o*i athrawiaeth a pbroffes o'i gre- 
fydd^ ond y cyfryw brofiadol ac ysprydol wy- 
bodaeth o hooo ar a'i cyfnewidiai i yspryd a 
thymmeriad lesu Grist. Adnabod g^ym ei ad- 
gyfodiad sydd ddymuniant oV un fath, sef ar 
fod iddo brofi ynddo ei hun holl effaith ei ad- 
gyfodiad ar ei enaid^ sef trwy fod yn marw 
beunydd i becbod, ac adgyfodi i fuchedd ne- 
ivydd, sanctaidd^ a nefol. 

Yr ^m ni oil sy yma yn bresennol yn pro- 
ffesu credtt adgyfodiad ein Hiachawdwr^ a'n 
gorchwyl y pryd hwn ydyw ei goffhau : ond na 
orphwyswn ar hynny ; na feddyliwn mai peth 
iV gredu, neu ei broffesu, neu ei goffhau yn 



176 



unig ydyw adgyfodiad Crist, neu yn pertbyii 
iddo ei hun yn unig. Y mae'n perthyn yn agos 
i ninnau hefyd ; yr Apostol a ddy wed fod yn 
adgyfodiad Crist rym mawr, sef gallu i'n cyfodi 
ni o bechod 1 fy wyd sanctaidd a duwiol. Fe all 
ac fe ddylai fod yn egwyddor bywyd newydd 
ynom^ fel ag y bu yn ddechreuad bucbedd ne- 
wydd yn Nghrist. Y grym, yr effailb, y rhin- 
wedd yma ni a ddylem ymegnio 'n ddwys ac 
yn ddyfal i'w brofi : a bydded i ni fyfyrio arno 
y pryd presennol.' 

* 

Os sylwn ar yr Ysgrytbur, cawn weled fod 
gan adgyfodiad Crist bed war math ar efiaith ar 
ein bucbedd^ yn hytrach fe ddylai fod. 

I. IVfegis y mae yn gosod arnom rwymedig- 
aeth i fod yn sanctaidd ac jvt ddaionus. Can- 
ys fel hyn y mae sanctaidd awdwyr yr Ysgrytb- 
ur yn ymresymmu yn fynych, ac yn dysgu : — 
Os croeshoeliwyd Crist dros ein pecbodau, yna 
y dylem ni en croeshoelio a'u lladd yn ein hael« 
odau ; os adgyfododd Crist y trydydd dydd, yr 
^m ninnau yn rbwymedig i adgyfodi i newydd- 
deb bucbedd^ i arwain bucbedd ysprydol a 
duwiol. Dysgir i ni byn gan ein bedydd^ 
" Claddwyd ni gyd 4g ef," medd St. Paul, gan . 
fwrw at drocbiad mewn bedydd, '' trwy fedydd 
i farwolaeth ; fel megis ag y cyfodwyd Crist o 
feirw trwy ogoniant y Tad, felly y rhodioin 



-*-^ 



175 



Ainiiao befyd metrn uewydd^d^b birchedd." 
Ac yn ei E pistol ct y Golosiaid y mae 'r Apos- 
tol yn gwnenthar yf on deunydd o adgyfodiad 
Crist : " Am hynny/' roedd ef, " 6% cyd-gyfod- 
aaocb gyd k Christ, ceisiwcb y petbau sydd 
mchod^ lie y mae Crist yn eistedd ar ddeheulaw 
0ow/' Y mae hyn yn dangos yn amiwg ddar- 
iSod iV ApostolioD draethu am adgyfodiad Crist 
m^;Hi atbrawiaetb yn annog. ae yn rhwyrao 
Grisf nogion i ferwolaethu en gwendidau, i farw 
i'r byd> i roddi eu sercb ar betbaa uchod^ i fod 
a^Q bymaf weddiad yd y nef, He y mae Crist ein 
pM< yn eistedd yn awr ar ddeheulaw Duw. 

II. M awr a ymddengys grym a gallu ei ad- 
gyfodiad i weithio ar ein buchedd, pad ystyriwn 
mai y cadamaf dyitrolaeth am wirionedd y gre- 
fydd Grist'Dogol ydyw adgyfodiad Cri^t, ac nad 
oes: dim arall mor effei thiol i'n gwneuthur yn 
sanctaidd ac yn dduwiol ag ydyw crSd gadarn 
yngwirionedd ein crefydd* Ond y mae adgyf- 
odiad Crist o feirw yn gwarantu gwirionedd ei, 
grefydd yn anad dim ; ac os credwn yr Efeng- 
y\, rbaid i ni o angenrbaid gredu fod ei ba^ 
ddewidion a'i bygytbion yn wir ; a phwy a fedr 
gredu hyn heb fod gan ei grSd effaith ar ei foes- 
an ? Wrth adgyfodi Crist o feirw y mae Duw 
ei hnn wedi gwarantu gwirionedd yr Efengyh 
sef crefydd ei Fab lesu Grist. Canys gellid 



in 



rheByminu a phrofi 'r peth fel hyn : Rhag« 
fynegodd Crist wrtb ei Apostolion yn fynycb, 
y rhoddid ef i farwolaeth, ond gwedi hynny yr 
adgyfodai o feirw fewn tridiau; le^ mynegodd 
bynny nid i'r Apostolion yn unig, ond i'r bobl 
oil. Fe grybwyllodd am ei adgyfodiad oedd ar 
ddyfody inegis arwydd, neu dystiolaeth sicr mai 
efe oedd Mab Duw, a'r lacbawdwr^ a*r Pro* 
phwyd mawr a ddisgwylid am dano. Yn wir, 
ei wyrthian oil oeddynt dystiolaeth o'i wirion- 
eddy ond ei adgyfodiad oedd y bennaf a'r olaf. 
Fel hyn fe adawodd ar law Dnw ddangos ac 
amlygu pa un ai gwir oedd ef ai anwir. Os 
twyllwr oedd ef^ nid oedd raid i Dduw ond gad- 
ael iddo lygru yn y bedd fel y roae dynion er- 
aill^ ac fel y gwnaethai yntau heb hollalluog 
gymmortb, ac fe fuasai ei dwyll yn amlwg i'r 
holl fyd. Ond gan yn lie hynny, yn He ilygra 
mewn bedd, yr adferwyd ef fewn tridiau i fy w- 
yd, megis y rhag-fynegasai i'r bobl, ie, i fywyd 
gogoneddus ac anfarwol, beth a farnwn ni bell* 
ach ? onid ydy w Duw ei hun, Duw 'r Gwirion- 
edd, wedi gwarantu eigywirdeb, wedi gwar^nta 
nad twyllwr oedd ef, ond dyfod o bono pddi 
wrth Ddnw, ac mai gwirionedd.Duw oedd yr a- 
thrawiaeth y traddododd ef ? Ni fedr un dyn 
«y 'n credu fod Duw yn fiyddlawn, a chyfiawn, 
a^wir, a'i fod yn rheoli 'r byd mewn cyfiawn- 

VOL. I.] 2 A 



178 



der, ni fedr neb goelio y gwnai y Duw hwn 
' roddi megis ei s£l i waraotu anwiredd, ac i 
gadaruhau celwydd. Fe fyddai hynny yug- 
wrthwyneb iV wirionedd, a'i gyfiawnder, ac Vw 
hoU briodoliaetbaa hyspys. Gan bynny, y mae 
adgyfodiad Crist trwy allu Duw o feirw ya 
oleu-fynag sicr o wirionedd ei grefydd sanct- 
' aidd, ac yn y modd yma yn effeitbiol tu ag at 
ein gwneatbur ni 'n sanctaidd. 

Hi. Ond ymbellacb^ gry^Q ^ gallu adgyfod- 
iad Crist i'n gwneatbur yn sanctaidd a daionus, 
a ganfyddir yn byn, sef o ran ei bod yn wystl 
o'n badgyfodiad ein bunain. Canys os cyfod- 
odd Crista ypa ninnau a gyfodir trwyddo ef : 
canys ni adgyfododd Crist iddo ei bun^ ond me- 
gis blaen-ffrwytb y rbai a bunent. Uniawn, 
gan bynny, yr ymresymmodd St. Paul yn yr un- 
rbyw bennod, '' Os pregetbir Crist, ei.gyfodi ef 
o feirw, pa fodd y dywed rbai yn eicb plitb, 
nad oes adgyfodiad y meirw ? " Yn lie bynny, 
fel y mae efe yn barnu ac yn maentumio mewn 
man arall, *' Os ydym yn credu farw o lesu afi 
adgyfodi, felly y rbai a bunasant yn yr lesu, a 
ddwg Duw befyd gyd kg efJ' — 1 Tbes. iv. 14. 
^ Yn adgyfodiad yr lesu y dangosir yn sicr fod 
' adgyfodiad yn bosibl : ac nid hynny yn unig, 
<Efe, yr bwn a gyfododd ei bun a cbyrpb.rhai 
duwiojlion i ^nfod ei orfoledd ar angeu, a a- 



179 



ddawodd yn byspys ein cyfodi ninnau trwy 'r 
un gallu^ a'n dyrcbafael i'r gogoniant y mae ef 
ei hun yn meddiannu. Onid moddion galluog ac 
effeithiol yw rhai'n i wellhau ar foesau dynion^ 
ac i'w gwneuthur yn grefyddol a sanctaidd ? 
Gan fod geDDym y fath sicrwydd o anfarwol- 
deb yngbadw i'r ffyddloniaid, beth a ddicbon 
ein troi oddi wrtb ganlyn y petbau sy 'n ar-^ 
wain atddedwyddwcb nefol? 

Bod yn sicr gennym, mai os dilynwn ni ol yr 
lesu,. y cawn ni lewyrcbu fytb yn yr un dis- 
gleirdeb nefol ac y mae ef yn awr ar ddebeu- 
law Daw. Bod yn gallu dywedyd, " Mi a wn 
fod fy mbrynnwr yn fyw, ac y saif yn y diwedd 
ar y ddaiar ; *' ac mi a wn^ os ymfucbeddaf byd 
oreu fy ngallu fel y darfu iddo ef fyw, y caf fi 
fyw byth gyd dg ef ; pa ddwysder ymblaid y 
gw irionedd y mae 'r fatb ystyriaetb yn gweitbio 
ynom ? pa biraetb am y n6d ucbel ? Pa an- 
bawsdra a ddicbon ein brawycbu, pa rwystrau 
ein digalonni, pa brofedigaethau ein gorcbfygu, 
a ninnau yn canfod y gogoniant arddercbog a 
ddarparwyd i ni, ac a sicrhawyd i ni gan ein 
Harglwydd lesu ? Bendigedig fyddo ein Har- 
giwydd lesu Grist, yr bwn a'n badgenbedlodd 
ni i obaitb bywiol trwy 'r adgyfodiad o feirw. 

IV. Ond^ yn ddiwaetbaf, y mae modd arall 
trwy ba un y mae benditb yn tarddu i ni oddi 

2 aS 



180 



ivrth adgyfodiad Crist o feirw, sef y fendith o 
gael ein gwneuthur yn sanctaidd ac yn ddaionus. 
Canys i adgyfodiad Crist yr ^m yn ddyledos 
am yr holl gymmorth ysprydol sydd yn ein 
gwneuthur ni yn abl i feistroli ein trachwantau, 
ac i ymfucheddu yn ol gorcbyniynion ein cre- 
fydd. 

Crista yn gyntaf,* trwy ei adgyfodiad^ a'n 
rhwymodd i arwain buchedd newydd : yn ail, 
trwy ei adgyfodiad, fe gadarnhaodd wirionedd 
ei grefydd sy 'n annog i sancteiddrwydd : yn 
drydydd^ trwy ei adgyfodiad ei bun, fesicrhaodd 
ein badgyfodiad ni» yr annogaetb gadarnaf i 
fuchedddda: ac, yn bedwaredd, trwy yr un- 
rbyw adgyfodiad/ fe feddiannodd allu i roddi i 
1)1 r&s a nertb ysprydol, trwy ba gymmorth yr 
ydym yn abl i dreulio bywyd newydd, sanct- 
aidd. A phan ddelom i ymfucheddu yn sanct- 
aidd ac yn dda, dyna 'r pryd y cawn ni adna* 
bod Crist a grym ei adgyfodiad m^wn gwirion- 
edd. Crist a gymniododd ddynion &'i Dad 
trwy ei ddioddefaint a'i farwolaetb, ond cyfren- 
nir Ilesbad y cymmod yma i bob un yn neulltu- 
ol trwy ffydd ac ufudd-dod yn tarddu o honi : 
ond trwy ei adgyfodiad yn fwy arbennig, fe 
wisgwyd Crist, megis Duw a dyn, A'r swydd o 
ganiattau 'r gr6s, trwy ba nn y credwn ac yr u- 
fuddhawn. Pan ddyrchafodd i*r uchelder, ac 



181 



a gaelhgludodd gaethiwed^ hynny ydyw, pan 
orchfygodd angeu, yr hwn oedd wedi gorchfygu 
yr hoU fyd or blaen^ dyna *r pryd, medd yr 
Ysgrythur, y derbyniodd roddion i ddyDion : 
ni roddwyd yr Yspryd nes go^oneddu 'r lesu. 
Ac felly y mae 'r Ysgrythur yn fynych yn cyf- 
rif ein cyfiawnhad i'w adgyfodiad, megis mewn 
mannau eraill i'wfarwolaeth. Prynnwyd cyf- 
iawnhad trwy ei angeu, ond trwy ei adgyfodiad 
y gwarautwytl bod cyfiawnhad i ni i'w chael, a 
thrwy ei adgyfodiad hefyd y cafwyd gr&s i ni 
i gredu er cyfiawnhad^ ac i rodio yn deilwng 
o'r fath ddawn. " Crist a draddodwyd/' ebr St. 
Paul, '^dros ein pechodau, ac a gyfodwyd er 
ein cyfiawnhad. - Pwy," medd ef, *'a rydd 
ddim yn erbyn etboledigion Duw? Duw yw *r 
hwn sydd yn cyfiawnhau ; pwy yw 'r hwn sy 'n 
damnio ? Crist y w V hwn a fu farw, 'ie, yn hyt- 
racb yr hwn a gyfodwyd hefyd, yr hwn hefyd 
sydd ar ddebeulaw Duw, yr hwn hefyd sydd yn 
erfyn trosom ni." 

Yn hyn, gan hynny, sef yn y cymmorth ys- 
prydol a gafier i ni drwyddi, yr adnabyddir yn 
enwedig ryiii adgyfodiad Crist in gwneuthur 
yn sanctaidd. Crist wedi adgyfodi sy 'n medd- 
iannu gallu yn y nef a'r ddaiar. " Duw," mejdd 
St. Paul wrth yr Ephesiaid, (i. 22.) " a ddaros 
t} ngOdd bob peth dan ei draed ef, ac a'i rhoddes 



isat 



ef yn bed uwchlaW pob peth i'r Eglwys/' h. y.. 
er Ueshad i'w Egjwys;. Yn^ awr, ynghyflawa- 
djer y gaila, 4 pha no y gwisgwyd ef megis Cyf- 
rjlngwr, y niae ef yn eiriol dros ei Eglwys ar 
pfaob aelod o hooi, &g effaitb ddiball a sicr ; aa 
hefyd yn cyfratinu eymmaint grds ag a fo digan^ 
#1 i Gf igt'negion oil, fel na methont a cbyflawni. 
y cwbl a ofynir ganddynt^ a roeddiaanu felly y 
breintiau goludog y prynnodd ef i ddyniaii trwy 
ei tfngeu a'i ddioddefiadau. Trwy el adgyfod* 
iad y mae Crist wedi royned yn Arcb-ofieiriad 
ac yn FFenhin i ni, ein Dadleuwr a'n Har- 
glwydd. Megis ein Harch-offeiriad y mae 'n 
gorcbymyn ni a'n heiddo i ddarbodaetb a nawdd 
ei Dad, ac yn erfyn gr&s i ni ; megis ein Bren- 
hin a'n Harglwydd y raae yn ein rheoli, ya go- 
faltt drosom, yn rbag-ddarbod i ni, yn diddym* 
mu ymgais ein gelynion ysprydol yn ein herbyn 
ac, yn ddiwaethaf, yn«ein diwallu & chymmaint 
mes4]r o'i Yspryd ag a fyddo angenrhaid i ni 
Os hyn oil, ynteu, ydyw effaitb adgyfodiad 
eia Hiachawdwr, fel ag y mae mewn gwirionedd, 
ai iiid rhaid i ni gydnabod fod grym mawr yn- 
ddi i wneutbur dynion yn sanctaidd a.daionus? 
Pa esgns a ddicbon.un dyn gynnyg sy 'n pro- 
ffesu 'r EfengyU am barhau mewn pecbod ? a 
ddywed efe fod profedigaetbau yn rby gryfion, 
pad oes ganddo allu i orchfygu ei arferioa 



183 



drwg ? Wrth iddo ddadleu iidly, mi rdybiwin d 
fod wedi anghofio ddarfod i OrisI; adgyfodi^ p^ 
amgen byddai atgof ganddo fad ^gallu wedi ei 
(brynna trwy farwolaeth Crista a'i i»icrhan t lu 
trwy ei adgyfodiad^ na.phaUa ef ddanfon i layrr 
i bob Cristion a'i herfynio yn ostyngodig ac yn 
-ddyladwy. Cymmaint cysur a ehefoogaeth a 
ddylai meddwl am hyn fod i bawb a chwea^ 
^ychant ac a ymroaat i fyw yn dduwiol. Fe 
all y ^yfryw oil neshau yn byder.us at iOi^^dd 
gras^ a g:<y'neuthur eu hangenioQ yn hyspy^i 
Ein Hiachawdwr, yr hwn a'n hoffodd gymmaint 
a bod iddo farw er ein mwyn, a gyfodwyd, ac 
sydd yn eistedd ar ddeheulaw Duw. A ydyra 
ni Iwythog o bechodau^ oes arnom eisiau nerth 
i wrthsefyll profedigaethau, i gael y goreu ar 
ein Ilygredigaeth ? fTown a diangwn atto ef am 
gymmorth: ni fedrwn ammeu ei allu^ dyrcha- 
fedig fel y mae ef i*r awdurdod aV ardderch- 
owgrwydd orucha yn y nefoedd a'r ddaiar : ac 
ni fedrwn ammeu ei ewyllys da ychwaith, pan 
ystyriwn ac atgofiwn ei ddioddefiadau drosom. 
Ei gariad anfeidrol a'i dygodd ef i lawr o'r uch- 
el-nef i gymraeryd iarno ein salwedd ni, i farw 
ar y groes drosom' ni greaduriaid truain, gwrth- 
ryfelwyr diriaid. Na phallwn^ na thralloder 
ein calonnaUy na anobeithiwn mewn cyfyngdra 
o'r mwya, nag ofnwn elynion ein heneidiau^ tra 



■•. ^ ** 



idA 



bo Crist ar ein hocbr. £in Hiachawdwr a ad« 
gyfododd, ein Harcb-offeiriad sy wedi myned 
ttt fewQ i'r lien,. ein Harcb^offeiriad tosturiol, 
tyner-garedig, yr bwn a ^yr am ein gwendid, 
aV ymdrecb dost y gorfydd i ni ei gwynebu ; 
efe ei bun a ymdrecbodd ac a orfoleddodd, ac 
sydd abl i achub hyd yr eitbaf y sawl oil a 
ddelont at Dduw drwyddo ef. 

O bydded i ni oil, bawb ac un, lynu wrthp 
ef ya ddisigl, a pbarhau yn ffyddlawn byd angr 
en, fel y derbyniom y goron er ei fwyn cf. 



K 



1 



185 



PRSOSTB XXXX. 



EI B80TNIAD. 



ACTAU I. 9. 

ilc wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, a huM/id^hwy 
yn edtyehp tfe a ddyrehafwyd i fynu. 

^YLFAEN eia crefydd ni ydyw yr hanes 
Ysgrythyrol a'r prophwydoliaetbau am 
gnawdoliaeth, gwyrtbiau, buchedd, a marwol- 
aeth Crist, ei adgyfodiad, a'i esgyniad, ei eis- 
ted|]jad ar ddeheulaw 'r Tad ; a'r athrawi%[|th 
bertbynol i'r rhai'n y w swm y ffydd Grist'nogoL 
Nid oes dim mwy buddio) yoteu i ni na chael a* 
gor ac esponio 'r amryw bwyntiau hyn, a my- 
fyrio 'n ddifrifol arnynt, bob un yn arbennigy 
ar brydiau. Ystyriwn, yramser yma, esgyniad 
Crifit iV nefoedd: ac y mae yma dri pheth 
nenlltuol iV trin, 

I. Yr hyn a ddigwyddodd pan oedd ef ymron 
ag esgyn. Cya ymadael &'i ddisgyblion, eia 
Hiacbawdwr bendJgedig^ yr bwn oedd yn par* 
batt i ofalu 'n dyner am danynt, a ddymunodd 

VOL. I.] 2b. 



i$6 



arnynt aros yn Jerusalem nes iddynt dderbyn 
'* addewid y Tad, aglywsoch/' ebr ef, " gennyf 
fi," Gwedi i'n Hiacbawdwr roddi 'r gorchym- 
yn yma iddynt, er hynny ni fedrent beidio a 
gofyn iddo, a roddai ef y pryd hwnnw dracbefn 
y frenhiniaeth i Iisrael ; yr oedd eu meddyliau 
yn rhedeg fyth ar fawredd y byd hwn, a dis- 
gwyl yr oeddynt y deuai Crist i deyrnasa ar y 
ddaiar^ yn Judea, ac y byddent hwy yn wyr 
tnawr dano. Er bod ein Hiacbawdwr wedi dyr 
wedyd wrtbynt o'r blaen nad oedd ei frenhin- 
iaeth ef o'r byd bwn, er hynny fe attebodd idd- 
ynt yn bur arafaidd, nid hwyrach bod yn fawr 
ganddo eu ceryddu 'n ll^m ac yntau ymron 
ymadael A hwy, a gwyddai hefyd y deuedt j 
£ynied yn well ar ol derbyn goleuni oV nef; 
'*Ni pherthyn/' meddai ef, "i chwi wybod yr 
amseroedd na 'r prydiau, y rbai a osododd y 
Tad yh ei feddiant ei hun." AV atteb yma a 
ddylai attal rhai yn ein dyddiau ni 8y 'n chWih 
led ac yn cymmeryd arnynt derfynu prydiau a 
pbethau tucha eu cyrhaedd. Yn He en bodd* 
loni am bethau nid oeddynt yn pertbyn iddynt 
wybod, y mae eu Harglwydd yn traetbu am 
eth oedd yn perthyn yn agos iddy-nt, sef pa 
ibdd y gwnelid hwy yn abl, a modd y danfonid 
hwy i bregethu V Kfengyl i'r holl fyd : "Eithr 
chwi a dderbyniwch nerth yr Yspryd Glfto^ 



187 



wedi y delo ef arnoch, ae a fyddwcb dystion i 

mi yn Jerusalem^ ac boll Judea, ac yn Samaria^ 

ac hyd eithaf y ddaiar. Ac wedi iddo ddy-: 

ivedyd y petbau byn, efe a ddyrchafwyd i fynu." 

. II. YstyriwR yn nesaf ei ddyrchafiad^ neu ei 

te^gyniad. Yn laf, dyrchafwyd yr lesu tra 'r 

^edd yn bendithio ei ddisgyblion. Nid ydyw 

St. Luc^ yr bwn a ysgrifennodd yr Actau, yn 

86n am hyn yn y bennod yma, yr oedd wedi 

crybwyll am yr un peth yn ei Efengyl^ '* Ac efe 

a'u dwg bwynt allan byd ym Methania, ac a 

gododd ei ddwylaw ac a'u bendithiodd." Dyr- 

cbafu dwylaw oedd seremoni ymhlitb yr In- 

ddewon wrth* fendithio 'r bobl, Dywedir yn 

LefiticuSy ix. 24. '* A chododd Aaron ei law tu 

9g at y bobl, ac a'u benditbiodd." Yr un wedd 

y gwnaetb ein Hiacbawdwr, a gysgodwyd g^n 

Aaron a'r Arcb-offeiriaid ar ei ol ef. Os ydyw 

ewyllys da i ddynion yn fenditb, yn sicr fe 

ddatganwyd benditb ar enedigaetb Crist: os 

benditb ydyw gweddio dros eIynion> fe dreng- 

pdd Crist a benditb ar ei wefusau ; ac fe yma- 

dawodd &'i ddisgyblion pan esgynodd, gan eii 

benditbio. Ac yn wir^ benditb i ddynion oedd 

ei fucbedd oil, jei weithredoedd, ei ddioddefiad- 

^u, ei ddyfodiad i'r byd» a'i ymadawiad o bono. 

f,' jDuw a'i banfonodd I'n benditbio, gan droi 

pob an o hpnom oddi wrtb ein drygionl." — ^Act, 

2 b3 



188 



ii. 36. Ewyllysiai 'n dda i ddynion yn wastad^ 
ac yr oedd yn gwneuthur da ar bob achosion ; 
** fe aeth oddi amgylch gan wneuthur daioni.'^ 
Siampl rbagorol i ni ^' fel y canlynem ei ol.^ 
A ninnau yn ol y pattrwm odiaeth yma a ddy- 
lem geisio bod yn fendith i'n cymmydogion ; a 
bid sicr y gwna ein gweithredodd ein canlyn i*r 
byd nesaf yn dystiolaeth on ffydd a'n hufttdd-dod. 
Ond i fynpd ymlaen d'r testyn. Crist a «5*- 
gynodd yngolwg ei ddisgyblion, a hwynt-hvy 
yn edrych yn ddy&l tu a'r nef, medd St. Luc 
yn yr Actau. Ar ol i'r ApostoKon gael sicr-^ 
yrjdd o'i adgyfodiad trwy ei fynych yrnddang- 
ostad iddynt^ fei y byddent ymhellach yn hyih 
pys. ddarfod iddo ddyfod oddi wrth Ddnw, « 
inyned atto, fe a gymmerwyd i fynn i'r nef ya 
eu golwg hwy tra 'r oedd yn ymddiddan Ahwyw 
A cbadarnhad sicr o wirionedd yr Efengyl yd- 
yw, nid yn iin^g ddarfod i'n Hiacbawdwr 
weithredu 'r gwyrthiau hynottaf yn ei fywyd, 
ac adgyfodi, ac ymgyfeillio gyd k dynion ar ol 
ei adgyfodiad, ond hebFaw hynny esgyn i'r nef 
yn weledig; amhosibl oedd rboddi ychwaneg 
tystiolaeth o'i ddanfoniad oddi wrth Dda v. 
Pe ddysgodd y gwirionedd i ddynion gyd &g 
awdurdod ; fe weitbiodd y fath ryfeddodtiU'^ iia 
allasai neb heb nerth Duw eu gweithredu ; ac 
yn amyneddgar a ymostyngodd i ewyllys Duw^ 



189 



gan ddioddef poenau anfertliol ar y gro6s ; 
gwedi byDDy fe adgyfododd o feitvr, ac a es- 
gyaodd iV nef yn weledig, ar ol boddlooi ei 
ddilyowyr ei fod wedi adgyfodi yQ sicr. 

Wedi eu nerthu oddi ucbod^ a'u sicrbau mor 
gadarn bod eu Meistr a'u Harglwydd wedi dy« 
fod oddi wrth Ddnw, y mae 'r ApostolioQ oddi 
wrth fod yn ofaus yn troi *n wrol ac yn galoa« 
^og9 yn pregetbu 'r laebawdwr croesboelied^ 
trwy 'r gwledydd oH, ac yn selio eu ffydd 4'uk 
gwaed. Nid oeddyot bellach yn synied petbaa 
daiarcd, yn breuddwydio am fawredd a disgleii^ 
dd[> bydol, ond yn cyfrif pob peth yn ddiddim 
vfrth y gogoniant a ddatguddir. Yr oeddyot 
wedi gweied mai gwir oedd ,yr lesu trwy dy«r* 
tiolaeth ar dystiolaetb, trwy lawer o ryfeddodau 
raawrion, yo enwedig trwy ei adgyfodiad a'^ 
esgyniad, a bod ei atbrawiaeth yn wir ; gwelent 
gan bynny ei fod ef yn un k Duw, gan ddarfod 
iddo ddywedyd felly. Yr oeddynt bellacb yn 
edrycb am deyr nas yid oV byd hwb^ am dded-» 
wyddwcfa gyd A'u Harglwydd dyrcbafedig, yc 
hyo yr oedd yn wiw ganddynt ymgeraio am 
dano trwy eitbaf poen a dioddefaint. Bydded 
i ninnau dderbyn et Efengyl am wirionedd di- 
embeuol, a threinu ein bucbedd yn ol ei rbeoir 
an sancteiddiaf, gan edrycb at yr lesu, pen ty-* 
wysog a pbeitfettbydd ein fiydd. 



190 



r III. Y peth nesaf i ystyried ydyw 'r man 
He 'r esgynodd^ sef iV nefoedd, i eistedd ar dde- 
lienlaw Dduw. Nid ydym i feddwl fod gan 
y Duwdod aelodau megis dynion^ ond yn yr 
Ysgrythur yr ydys yn llefara yn ol dull dyn, 
fel y byddai pethau ncfol yn 'amiwg i ddynion. 
Megis mai 'r cryfaf o'r dwylaw yw V ddeheu- 
law, felly y mae deheulaw Daw yn arwyddoc- 
cau nerth a gallu Duw ; ac felly pan ddywedir 
am Grist ei fod yn eistedd ar ddebeulaw Dcrw^ 
y mae bynny mewn perthynas i'r llywodraeth 
a'r gallu gorochaf y derbyniodd Crist yn y he& 
oedd gan Dduw Dad yn ei ddynol natar. 
Drachefn^ y ddebeulaw ymblith dynion ydyw !r 
He mwya anrhydeddus, fel y cymmerodd Solo.* 
liion ei fam Bathseba i eistedd ar ei ddebeulaw 
pan aetb bi i mewn atio ; ac yn gyfattebol dy- 
wedir ddarfod i Grist eistedd ar ddebeulaw 

4 

DuW o herwydd yr arddercbowgrwydd mawr 
a gafodd ef yn y nefoedd : *' Wedi puro.ein 
pecbodau ni trwyddo ef ei bun, efe a eistedd- 
odd ar ddebeulaw y mawredd yn y goruwch- 
leoedd." Dracbefn, fel ymysg dynion y der- 
bynir rboddion o ddwylaw 'r rboddwr; ac y 
mae pob rbodd berffaith yn dyfod oddi wrth 
Dad y goleuni, gan bynny, debeulaw Duw yd-* 
yw V fan He y mae dedwyddwcb nefbl a pher- 
ffaitb wynfyd, yn ol geiriau 'r Psalmydd, "Ar 



191 



dy ddehenlav^ y mae digf ifwch yn dragy wydd.^ 
Ac yn ol yr ystyr yma y gellir dywedyd bod 
Grist yu eistedd ar ddebeulaw Duw ;. o herwydd 
ar ol ei hoU.lafur & blinder, ei ddoluriau a'i far- 
wolaeth boenus agwartbus, y mae 'd gorphwyso 
yaawr mewn Uawenydd anrhaethol a dedwydd* 
web anherfynol. 

Bellaeb, er nid ydyw 'r ymadrodd 1'eistedd " 
yn arwyddoccaa ond yr un petb a meddiannu 
lie yn y aefoedd, etto nid anghymmwys ydyw 
ef, yn ol dull dynol, i arwyddoccau fed ef yno 
megis Brenbin, ac yn enwedig megis Barnwr. 
Heblaw 'r gorpbwysdra a'r llonyddwcb ar ol 
Uafur blin y niae 'r gair eistedd yn arwyddo, y 
mae 'n arwyddoccaa hefyd llywodraeth a brent 
btniaetby a bawl i draetbu barn ; canys y cyf- 
ryw.rai a eisteddant ar orseddfeydd. *' Eistedd 
iar fy neheulaw/' ebr y Psalmydd yn propbwydo 
-am- Grist, " hyd oni osodwyf dy elynion yn 
droedfaingc i'th draed." Ac felly yr esponiodd 
St. Paul ei eiriau, '' Rbaid iddo deyrnasu hyd 
oni osoclo ei boll elynion dan ei draed/' Ac y 
mae eistedd yn fwy priodol fytb yn arwyddoc- 
cau awd.urdod i farnu, megis y dywedir am 
Grist gan Esay, '^ A gorseddfaingc a ddarperii? 
mewn trugaredd.; ac ami yr eistedd efe mewn 
gwirionedd>;o.few.n p^bell Dafydd, yn barnu ac 
yn ceisio bajfn, ac yn pryspro cyfiawuder.j 



i9e 



Felly Crista yr hwn a esgynodd Vr nefoedd, 
vrrth gael ei ddatgan yn eistedd ar ddeheula;lr 
Paw ynp, a ddatgenir ei fod yn Farnwr uchel 
ar y byw a'r meirw. A phob galla a roed iddo 
ef yn y nef ac ar y ddaiar^ fel y dy wed ef ei 
him : ac yn sicr, ''teilwng oedd yr oen a ladd«- 
wyd, i dderbyn gallu, a chyfoetb, a doethineb^ 
a cbadernid, ac anrhydedd, a gogoniant, a ben* 
dith." A thra bo V lluoedd nefol yn tain teyra- 
ged o fawl ac anrhydedd iddo^ bydded i ni ei 
aelodau ar y ddaiar fawr berchi a gogoneddn 
ei enw ardderchoccaf 4'n gwefusau ac yn eia 
bucheddau. 

Cyn dangos i chwi pa atbrawiaeth y dyl^tt 
gasglu oddi wrth esgyniad a dyrchafiad CthA 
yn y nefoedd, mi a ddangosaf sott yr addawsid 
y cyfryw ddyrchafiad i Grist yn Nafydd. I 
Ddafydd yr oedd addewid hyspys wedi ei 
gwneud^ ^'Dy d^ di a sicrheir, a'th frenfain^ 
iaeth yn dragywydd o'th flaen di ; dy orsedd* 
faingc a sicrheir byth." Nid oedd yr addewid 
ond dan ammod, a*r ammodan a welir mewn 
man arall o'r Ysgrythur^ sef Psalm cxxxii. 1& 
*' Os ceidw dy feibion fy ngbyfammod a'm tyik 
tiolaeth, y rhai a ddysgwyf iddynt, eu meibion 
hwythau yn dragywydd a eisteddant ar dy or* 
seddfaingc." CoUasant eu bawl iV addewid 
ir?ry droseddiii a'r frenhiniaeth a gymmejnvyd 



193 



ymaith oddi wrthynt Ond mewn ystyr gwell 
ac helaethach ar ol eu dietifeddu hwy o'r fren* 
biniaeth ddaiarol am eu pecbod, erbynnygor* 
8edd-faingc Dafydd a barbawyd yn ysprydol, 
ac a roed i im ua pbecbodd erioed, ac feHy lii 
fedrai mo 'i cbolli ; a cban ei fod ef, sef Crist 
lesH, o dylwytb Dafydd yn ol y cnawd, breri- 
biD'-fainge Dafydd a barbawyd ynddo ef yn ddi- 
dor. Am dano ef y llefarodd yr Angel Gabriel 
fel byn, "Iddo y rbydd yr Arglwydd Ddu^ 
orseddfa ei dad Dafydd ; ac efe a deyrnasa ar 
d^ Jacob yn dragywydd, ac ar ei frenbiniaeth 
ni bydd diwedd." Galwyd yr orseddfa yr oedd 
Crist iV cbael yn orseddfa Dafydd, o berwydd 
ei gad daw i Ddafydd yn gyntaf, o berwydd 
tarddu o Grist yn ol y cnawd oddi wrtbo, ac o 
berwydd bod brenhiniaetb Dafydd yn dyp neu 
yn gysgod o'i frenbiniaetb ef. Yn wir, a ber- 
wydd y berthynas amrafael rhyngddynt, Crist 
ei bun a elwir yn fynych wrth yr enw Dafydd, 
megis yn Jeremiah xxx. 9. " Eithr bwy a was- 
anaetbant yr Arglwydd eu Duw, a Dafydd eu 
Brenbin, yr hwn'a godaf fi iddynt : ** ac yn 
Ezeciel, *^ A'm gwas Dafydd fydd brenbin ar- 
nynt, ac yn fugai) iddynt:" a thracbefn, "Min- 
nau yr Arglwydd a fyddaf yn Dduw iddynt, 
a'ln gwas Dafydd yn dywysog yn eu mysg/' 
Yr Dedd Dafydd frenbin yn dyp o'n Hiacbaw- 
VOL. I.] 2 c 



194 



dwr Crist mewn modd hynod arall. Dafydd 
nid yn unig a arocanwyd^ ond hefyd a eDneiDi* 
wyd yn frenhin ar Israel^ a hynny saith mlynedd 
cyn cael meddiant o'r frenhiniaeth, yr oedd ef 
dros saith mlynedd ymhellach yn frenhin ar 
Iwyth Judah yn uuig yn Hebron ; o'r diwedd 
fe a dderbyniwyd gan yr hoU Iwythi ac felly a 
feddianodd gyflawn awdurdod, ac a eisteddodd 
ar ei orsedd yn y ddipas frenhinawl Jerusalem. 
Ac felly Crist, er ei eni yn frenhin yr luddew- 
on, er bod cysylltiad ei Dduwdod gyd d'i ddyn- 
dod, a disgyniad yr Yspryd arno yn enneiniad 
i'w swydd frenhinawl, er hynny ni awdurdod- 
odd ddim ar ddynion yn y byd yma, gan ddy- 
wedyd nad oedd ei frenhiniaeth o honaw ; ond 
ar ol ei adgyfodiad, fel Dafydd yn Hebron wrth 
ei Iwyth ei hun^ fe ddywedodd wrth ei ddis- 
gyblion ei hun, " Pob gallu a roddwyd i mi ; " 
ac yn ol yr awdurdod yma a roes iddynt bwy 
orchymynion. Ond ar ol ei esgyniad, y mae 'n 
myned i'r Jerusalem uchod yn orfoleddus, yno 
yn eistedd ar ddeheulaw gorseddfa Duw, ac yn 
cymmeryd megis rhwysgfawr feddiant o'i ly- 
wodraeth ar bob peth ; yr Angylion a'r seintiaa 
yn gorfoleddu ar y golwg. Yna y gallai St. 
Pedr ddywedyd yn wir ** Ddarfod i Dduw 
wneuthur yn Arglwydd %c yn Grist, yr lesu 
hwn a groeshoeliwyd/* AtM deyrnas ni fydd 



195 



trange, medd ein Heglwys yn up credo : ac nid 
ydyw hyn yn anghyttun kW petb a ddywed St. 

4 

Paul, y rhydd efe y deyrnas i Dduw a'r Tad 
wedi iddo ddileu pob pendefigaeth a nerth, sef 
gallu pechody marwolaelh, ac ysprydion drwg, 
a hoi I elynioa ei grefydd. Y mae Crist megis 
Cyfryngwr, yn Brophwyd, yn Offeiriad, ac ya 
Frenhin. Ar ol cyflawni diben ei gyfryngdod, 
fe a rydd i fynu ei gyfryngdod a*r swyddau 
cynnwysedig ynddi : canys ni raid i'w Eglwys 
Tieu ei etholedigion wrth Brophwyd i'w dysgu, 
pan ddelont iV nef, ac y troir flFydd yn weledig- 
aeth ; ni fydd raid iddynt wrth Ddadleuwr neu 
Offeiriady ar ol cael mwyniant o wynfyd nef; 
Dag wrth Frenhin i'w hymddiffyn yn erbyn ge- 
lynion eu hiechydwriaeth, pan fyddont yn Ilwyr 
ddiogel rhag pob gelyn. Ond er peidio o'i 
gyfryngdod a'r swyddau cynnwysedig dan hyn- 
ny, o herwydd ni byddant ddiin hwy yn ang- 
enrheidiol ; er hynny fe deyrnasa mewn gogon- 
iant yn undod y Tad hyd dragywyddoldeb. 
Ei frenhiniaeth a roed iddo megis y dyn Crist 
lesu^ nid yn unig er ymddifiyn ei bobl^ ond yn 
wobrwy am ei ddioddefiadau ; ac, yn sicr, ni 
pbaid y gwobr ar ol cyflawni 'r gorchwyl. A- 
ddawodd Crist wneutbiir ei etholedigion yn 
frenhinoedd ac yn offeiriaid ; ac y maent yn 
credu^ fel y dywed St. Paul yn ei ail Epistol &t 

2 c2 



-M*l 



196 



Timotheusy ii. 12. "y teyrnasant gyd ag ef.** 
'*Ag efe a deyrnasa," medd St. loan yn y Dat- 
guddiad, **yn oes oesoedd/' Fe a deyrnasa^ 
nid yn unig hyd ddiwedd ei gyfryngdod, ond 
tra parhao ei ddyndod, yr hon sydd yn awr yn 
ogyd-dragy wyddol ft'i Dduwdod : efe a deyrn*- 
a8a, gan bynny^ yn iindod y Gorucbaf Dad yn 
dragy wydd, ac ar ei deyrnas ni bydd trangc. 

Y mae ainryw fath ar leshad ddirfawr wedi 
tarddu oddi wrth esgyniad a dyrchafiad Crist 
Ar ol ei esgyniad^ fe ddanfonodd i lawr yr Ys*- 
pryd Glan ar yr Apostolion, i'w Uewyrchu a*tt 
cadarnhau^ i'w cynnysgaeddir&gallu i wneuth- 
ur rhyfeddodau, ac &, dawn tafodau^ fel y gall- 
ent lefaru ymhob iaitb. Bendigedig e0aith et 
^sgyni&<l &'i ddercbafiad oedd sefydlu 'r grefydd 
Grist'nogol ymhlith y cenhedloedd, ac yn ein 
gwledydd ni ymhlith eraill oedd yn crvrydro 
mewn tywyllwch ac anwybodaetb. Ac er 
peidio o anghyfiredinol ddoniaq 'r Yspryd^ y 
Qiae'r Diddanydd etto fyth yn parhau i gyn« 
portbwyo 'r ffyddloniaid^ i'w cysuro a'u nerthu, 
ac efe a drig gyd k bwynt yn wastad hyd ddi- 
wedd y byd. 

Llesbad ddirfawr^ a benditb anfeidrol aralL 
;n canlyn ei esgyniad, ydyw ei fod wedi royned 
jjl'^ nefoedd i eiriol drros ei bob). O mor faddiol 
a cbysurlawn o betli ydyw bod gennym y fath 



19T 



Bdadleuwr i bledio drosom^ y fath gjhSl ym 
Rys y nefy inewn cyaiaidint ffafr gyd &'r Gor^ 
Bchafy yr bwn a ddichon trwy rinwedd ei a-» 
^rth ofirymmu ein gweddiau ac hyspysu eiv 
hangenrheidiau oil iddo. Hya a gysgodwyd 
dao y ddeddf: yr AFch-offeiriad a 4t uowaith 
bob blwyddyn & gwaed yr aberth i'r sanctaidd* 
ietaf. Ac fe ddywed yr Apostol (Heb. ix. 24.) 
^' Nid i'r cysegr o waitb Haw, portreiad y gwir 
gyftegr, yr aeth Crist i mewa, ond i'r nef ei ban, 
i yrnddaugos ger bron Duw drosom ni.'* Ym 
mHob trallod^ a cbyfyngdra, a phrofedigaetb, 
bydded yn gysu* geiinym feddwl, '*Nad oe9 
i ni Arch-offeiriad heb fedcu cyd-ddioddef A'a 
gweDdid ni ; ond wedi ei demptio ym mbob 
petb^ yr UQ ffanad a ninnau^ etto beb becbod/^ 
T mae ystyried byn yn Ueshol i'n cefnogi i 
weddio gyd k byder y gwrendy Daw ar eta 
gweddiau wedi eu boffrymmu ganddo ef ; ao 
felly y mae 'r Apostol yn ei unrby w Epistol^ sef 
at yr Hebreaid, yn ymresymmu, *' Gan /od 
wrth bynny i ni," medd ef, " Arch-offeiriad 
mawr, yr bwn a aetb iv uefoedd, lesu Mab 
Duw, awn yn byderus at orsedd-faingc y gr&s, 
fel y derby niom drugaredd, ac y caffom r&s yn 
gymmortb cyfamserol." Gall byn ein cefnogi 
ni yn erbyn boll elynion ein hiecbydwriaetb, sef 
ystyried a chredu *' fod ef yn gofalu ac yn dar. 



198 



bod drosom/' a'i fod yn byw bob amser i eiriol 
drosom, fel y dywed yr Apostol ; ystyried ei 
ibd ef ar ddeheulaw Duw yn teyrnasu^ ei fod ef 
yn ben uwchlaw pob peth i'w Eglwys ; nid 
rhaid i ni^ gan bynny, ofni gelynion ein hiecb- 
ydwriaetb* tra bo Mab Daw yn ein bymddi- 
flyn. 

• Yn ddiwaetbaf^ gan gredu ddarfod i'n Hiach- 
awdwr esgyn i'r nef, dylem ni ei ddisgyblion 
psod ein sercb a'n gobaith ar y fan lie y mae ef 
yn awr» a ile yr ydym yn gobeitbio y cawn ni 
ei ganlyn ef ar fyrder. Crist ein pen a ddyr- 
chafwyd iV nef, ein natur ni ei aelodau a ddyr- 
cbafwyd yno hefyd ynddo ef. HoflFwn, ynteu, y 
fan,, ac na balogwn yr ucbel anrbydedd a roed 
f n naturiaetb yn Ngbrist trwy amburdeb, ond 
fel dinasyddion oV nef, arferwn k'r diniweid* 
rwydd a'r sancteiddrwydd sydd gymmwys i'r 
fan, beb yr byn befyd ni cbeiff neb dderbyniad 
yno. 



199 



YR YSPRTD GLAN. 



2 CORINTHIAID XIII. 13. 

A chyfndetihas yr Vspryd Glan a fyddo gyd d 

chwi oil. 



XM^RTH ganu 'n iach i'r Eglwys yn Nghor- 
inth, yn niwedd ei Epistol, y mae *r A- 
postol yn hyspysu ei ddymuniant, neu ei weddi, 
ar fod o gyrndeithas yr Yspryd Glan gyd 4 
hwy oil. Nid allai ei ewyliys da ddymuno 
dim gwell er eu lies. Llwyr angenrhaid ydyw 
cymundeb hwc i bob Cristion ymhob oes, a'r 
deisyfiad yina yn ddilynol sy 'n terfynu eia 
gwasanaeth Eglwysig cyffredin^ ac a arferir yn 
fynych yn ein haddoliad neulltuol. Ni cbeir 
iechydwriaeth i eneidiau dynion heb gymmun* 
•deb yr Yspryd Glan; canys ei waith ef ydyw 
sancteiddrwydd, ac heb sancteiddrwydd ni cheifi* 
neb weled yr Arglwydd ; ac, medd yr un A- 
postol, '' Od oes neb heb Yspryd Crist ganddo, 
nid yw hwnnw yn eiddp ef.',' A'r sawl nid yd-. 



aoo 



ynt yn pertbyn i Grist, eu gadael fydd raid i 
ddistryw tragywyddol. 

Y mae pob mi a fedyddiet i greffdd Crist yn 
cael ei fedyddio yn enw V Yspryd Glan^ fel ac 
yn enw V Tad aV Mab. Un erthyg] bennaf o 
eiddo ein Heglwys ydyw credu yn Nuw yr 
Yspryd Glan, yr bwA sydd yn ein sancteiddio 
ni ac boli etholedig bobl Dduw. Y mae ein 
Heglwys yn -^rfyn ei gymmarth ef yn fynych 
lawn yn ^i haddaliad cyhoedd, ac yn diweddu 
y Psalmau a'r Odlau oil trwy roddi gogoniant 
i'r Yspryd Glan, fel ag i'r ddau Berson eraill 
yn y Drindod fendigedig. Wrth draetfan ar 
gymdmtbas yr Yspryd Glan, dangosaf 

I. Mor angenrbaid ydyw ei gymmorth a'i 
gyivideitfaas i ni oil. 

II. Pennodaf y ffrwytbao sy 'n tarddn o'i 
gymdeithas, trwy ba arwyddion y gwelwn pa 
gymmaint a gawsom o'i rinwedd. Ac yn 

III. Mi a'ch cyfeiriaf at y moddion efieitbiol 
er cael ei gymmorth a'i radau. 

I. Angenrheidiol yw cymmorth yr Yjspryd 
Glan^ o herwydd gwendid a llygredigaeth ein 
natnr. Y mae 'r Ysgrythnr yn darlunio anian- 
d ystad dyn fel un o wendid a phechaduras- 
rwydd« Yr ydym yn darllain fod drygioni 
dyn yn fawr ar y ddaiar^ a bod boll f«rriad me* 
ddylfryd ei galon yn ddrygioniis bob amser ; ao 



201 



y llygrasai pob cnawd ei ffordd ar y ddaiar. 
Dyma 'r desgrifiad a roir o'n natur a'n cyflwr 
ymhrif oesoedd y byd, o flaeD y dilaw, a hyn^ 
sef y drygioni cyffrediaolj a ddygodd i lawr y 
dinystr ofnadwy. Ac o betb arall y tarddai 'r 
cyffredinol ddrygioni hwD, amgen nag oddi 
wrth naturiaeth lygredig a thueddiad at bynny ? 
" Wele, mewn anwiredd y'm Uuniwyd," medd 
Dafydd-; acmewn man arall, '' Yr Arglwydda 
edrychodd i lawr ar feibion dynion, i weled a 
oedd neb deallgar, yn ymgeisio k Daw." A pba 
olygiad a gafodd ef? ''Ciliodd pawb, cyd-ym- 
ddifwynasant ; nid oes a wn6l ddaioni, nag oes 
iin/' A Solomon ei fab doetb^ a ddywed yr un 
peth, gan ddarlunio meibion dynion yn yr un 
lliw athristy " Canys nid oes dyn cyfiawn ar y 
ddaiar a wna ddaioni^ ac ni phecha/' — Preg. vii. 
20. A'r Propbwyd Esay^ yn enw meibion dyn- 
ion, sy 'n gwneuthur y gyffes yma, " Nyni oil a 
grwydrasom fel defaid, troisom bawb i'w ffordd 
ei bun." Ac er rawyn cymmodi y cyfryw dros- 
eddwyr kg ef ei bun, rbyngodd fodd i'r Goruch- 
af roddi ar ei Fab ei bun eu banwireddau hwy 
i gyd> ^^^ yr ycbwannegai 'r Propbwyd. Ond 
y mae gweithrediad yr Yspryd Glan yn angen- 
rbaid i'w cymmwyso bwy i deyrnas nef, ar ol 
cael agor y ffordd iddynt trwy iawn ac abetth 
Crist. 

VOL. I.] 2d 



'H 



20S 



Ya yr ao «M>dd y mae 'r Testament Newydd 
jn p9^atio ein cyflwr pech^dur as ni wrth eio 
natttjria^tb lygredig. Ein Hiacbawdwr a St. 
Patil ei Apostol sy 'n darlimio ein tuedd anian- 
4>l ni trwj V ymadroddion ** y cnnwd," a'r "hen 
ddyn : '' ae y mae 'r naill yn hyspysu i ni ua 
dfdichan y rfaai sydd yn y cnawd, neu heb eu 
cyfti^wido'u byrtad anianol, ryngu bodd I>uw ; 
%c^ ebr Crist, bod goleuni wedi dyfod i'r byd^ a 
cMm a ddynion y tywyllwcb yn fwy na 'r gO; 
l^ni ; o be^wydd fod eu gweithredoedd bwy 
yn.ddiTwg. Ac yn yr hynod fan lie mae St. 
JPaql yn darlunio nid ei gyflwr ei hun^ yr byn a 
ddarlonir yn y benuod nesaf, ond cyflwr y 
dyA aaianoU cyilwr dyn heb ei adnewyddu^ 
'* £i(hr Hiyfi sydd gnawdol, wedi fy ngwerthu 
dun bechod ; canys yr byn yr wyf yn ei wneu- 
tjiUJT nid yw foddlon gennyf, canys nid y peth 
yr wyf yn ei ewyllysio, hynny yr wyf yn ei 
wneuthur ; eithr y peth sydd g&s gennyf, byn 
yr ydwyf yn ei wneuthur." A tbrachefn medd 
ef, gan ddarlunio 'r dyn anianol^ '* Canys mi a 
^n nad oes ynof fi, hynny y w, yn fy nghnawd 
h ddim da yn trigo ; o blegid yr ewyllysio sydd 
barod gennyf, eitbr cwblbau yr byn sydd dda 
nid wyf yn medru arno." A sylwcb, fod y 
dyn anianol o'r diwedd, ar ol Ilefain yn chwer- 
wder ei galdn, " Ys truan o ddyn wyf fi ! pwy 



203 



a'm gwared i oddi wrth gorph y farwolaeth 
kon ? " yn dyfod o hyd i un a fedrai ei achob 
a'i iachau^ " Yr wyf yn diolch i Dduw trwy 
lesu Grist ein Harglwydd/' Yn y bennod n€8- 
af, sef yr wythfed, y mae 'n adrodd breintiiau y 
l*hai a sancteiddiwyd ac a adnewyddwyd, ac yn 
darlunio dedwyddwch eu cyflwr. 

Fy mrodyr, mae hanesion pob oes^ hanesioii 
llawn o bob drygioni, yn tystio llygredigaeth 
dynion: ond ni cheir mo banes a chrybwyll 
gwreiddyD y clwyf yn un He arall heblaw gair 
t)uw. Ac nid rhaid i neb ond edrych i mewn 
a ehwilied ei fynwes ei hun^ ac fe all y goreu 
gael ynddo ei hun ami ddiflfyg ac amry w wait 
an^ er cymmaint addysg a gawsotn ac er cym- 
hiaint cytinorthwy o'r ncf ; ac y mae 'r amber- 
ffeitbrwydd aV ffaeledigaethan byn yn profi fod 
tbyW ddrwg yn y gwreiddyn. Barner, ynteu» 
pa mor lygredig yn eu cyflwr aniandi ydyw 
dynton, heb gael hyfibrddiad yr Yegrythur, 
hth glywed am ei gwobrwyon a'i cbospedigaeth- 
Au. Gwit ydyw y dichon i ddyn heb gymdei- 
thas yr Yspryd ofalu am ei air da, ei iechyd, 
ei Iwyddiant bydo)^ ei esmwythdra, a'i lonydd- 
^ch, ac amlygu llawer o weddeidd-dra yn^^i 
foesau ; ond tii ddicbon iddo, heb y cymmorth 
yma, fyned yn sanctaidd ac yn dduwiol> yn ddsh 
tonus yn y fath fbdd ag a ryngo fodd Duw, 
^ 2 d3 . 



r 



204 



Nid' o egWyddorioQ da y roae ei foesoMeb yn 
tarddu^ sef o gariad i Dduw : fe* ymddeirgys yn. 
dSg oddi allan, ohd y gwreiddyn sy ddrwg ; ac 
am hynny nid oes dim sylweddol na sefydlc^ 
yn y ffrwythau^ nid' oes dim a wna addfeda;i 
lecbydwriaeth. Ni ddylifa dyfroedd bywiol 
allan o ffynnon amhur ; ac nid dim ond yr Ys- 
piryd Glan a lanha 'r galon^ ac a bair iddi 
JSfrwytho mewn rhadau a rhinweddau duwiol, 
cymmcradwy gan Dduw er mwyn y Prynwfi 
Oddi yma y mae 'r angenrheidrwydd am gael 
cymmorth yr Yspryd Glan ; ac o achoR hyn y 
dywed ein Hiachawdwr^ *' Oddi eithr geni dyn 
drachefn o ddwfr ac o'r Yspryd Glan^ ni ddi-; 
bhon efe fyned i mewn i deyrnas Dduw." Ac 
oacbos'hyn y mae 'r Apostol yn fynych yn 
cynghori 'r troedigion i ''ymadnewyddu yn ys- 
pryd eii raeddwl, a gwisgo y dyn newydd, yr 
hwn yn ol Duw a grewyd mewn cyfiawjider a 
gwir saricteiddrwydd/' : Yn gyfattebol, y mae 
Cblectau *r Eglwys yn cydnabod breuoldery 
dynol anian, na fedrom heb gymmorth.dyfal rfts 
Duw amgen na syrthio, mai ei rks rhag-flaenol 
ef sy 'n rhoddi meddyliau da ynom^ a'i barjbaus 
jgymmorth yn eu deunyddio ac yn eu dwyn i 
ddiben llwyddiauus. - ^ 

JESgwan a gw^el fel yr ydym, a pheryglon 
ysprydol a cborphorol o'n hamgylch, etto gr&s 



205 



Duw sy ddigonol i ui, a'i nerth ef a berffeithir 
yn ein gwendid ni. Y duwiolion yn y prif-oes- 
ocdd, yr hynod mewn duwioldeb, nid oeddynt 
yn ddigymmorth ac yn ymddifad o borlh yr Ys- 
pryd Glan ; ond etto cyfrennir ef yn fwy he- 
laeth a chyffredin dan yr Efengyl. Crist'nog- 
ion cywir yn gyffredin a allant gael helaeth gyf- 
ran o rad ysprydol ; a hyn a rag-welodd ac a 
rag-fynegodd y Prophwyd Ezeciel pan ddy- 
wedodd^ *' Rhoddaf hefyd fy Yspryd o'^ch 
mewn^ a gwnaf i chwi rodio yn fy neddfau^ a 
chadw fy marnedigaethau a'a gwneuthur." 
Arwyddion sicr y rhain o egwyddorion sanct* 
aidd, ysprydol. Ein Harglwydd Crist ychydig 
ennyd cyn ei farwolaetb^ yn un o'i ymddiddan- 
ion caredig gyd d'i ddisgyblion a ddy wed, " Mi 
a.weddiaf ar y Tad, ac efe a rydd i chwi Ddi- 
ddanydd arair, fel yr arhoso gyd 4 chwi ya 
dragy wyddol : Yspryd y gwirionedd, yr hwn 
pi ddichon y byd ei dderbyn, inn nad yw yn ei 
weled, nag yn ei adnabod ef ; ond chwi a'i had- 
waenoch ef, o herwydd y mae yn aros gyd ft 
chwi, ac ynoch y bydd ef/* Ac felly y mae St. 
Panl yn Uefaru am gyrph Crist'nogion megis 
temlau yr Yspryd Glan. 

II. Ni a awn rhagom bellach i ystyried 
ffrwythau priodol yr Yspryd Glan, yreffeithiau 
a ganlynant oddi wrth ein bod yn cyfrannu o*i 



206 



gjmdeithBB neo ei gymmnndeb ef. Ac fe bys- 
pysir yn bennodol i ni gao St. Paul« '^os rhodio 
y byddwn yn yr Yspryd, ni chyflawnwn dra- 
cbwant y cnawd." Hefyd, pa rai yw gweitb* 
redoedd y cnawd sy 'n amiwg; fe adroddir am- 
ryw o bonynt gan St. Paul yn yr unrbyw ben- 
Bod, ^'Godiueb, aflendid, anlladrwydd^ delmr- 
addoliaeth^ swyn-gyfaredd, casineb, cynhennau, 
gwynfydauy Hid, ymrysonau, ymbleidio, beresi- 
ao^ cynfigennau^ Ilofruddiaetb, meddwdod^ cy- 
feddacb, a cbyffelyb i'r rhai hyn ; am y rhai yr 
wyf fi yn rhag-ddywedyd, megis agy rhag-ddy- 
wedais, na chaiff y rhai sy 'n gwnentbur y cyf- 
ryw bethau etifeddu teyrnas Dduw/* Y mae'f 
holl chwantau a'r gwyniau hyn yn dangos nad 
gan Yspryd Duw yr arweinir ac y rheolir dyn. 
Pecbodau o aflendid ynt yn enwedigyn anghyt- 
tun iCi burdeb ef^ yr hwn a dc^isgynnodd an- 
waitb ar yr lesu ar wedd colommen ddiwair. 
Meddwdod hefyd sy drachwant amhur^ yn 
]|wyr anfoddus ganddo, ac os glynir wrth yrar- 
fer, a wna yn ddiflfael dristau 'r Yspryd Glan 
a'i yrru ymaith. LI id hefyd sydd gyd-drigian« 
ydd anghyramwys i'r Yspryd tangnefedd, ni 
ddichon iddynt gyd-gyfaneddn yn yr un fyri- 
wes. Cybydd-dod hefyd, yr hyn yw gwreidd- 
yn anonestrwydd a lladrad, a waherddir. Y 
mae y cyfryw feiau, fe ddywed rheswm cystal 



207 



a gair Duw, yn g&s gan Dduw, a.chan ci Y»- 
pryd ef yn ddilynol ; ac nid oes, os credwch 
chwi yr Ysgrythur, i'r sawl a'u dilynant etifedd- 
iaeth yn nheyrnas Crist a Duw. 

Y mwya arbeonig o ffrwythau V Yspryd yd- 
yw ffydd, ffydd fy wiol yngwaredigaeth y byd 
trwy farwolaeth Crist. Y mae 'r gwir fiydd 
yma yn tarddu oddi wrth rinwedd Yspryd 
Duw : y mae 'r Yspryd yn ein hargyhoeddi ni 
o*n pecbadurusrwydd^ yn gostwng ein hunan-dyb 
a'n balchder, yn symmud rbag^arn a tbueddiad 
bydoly ac yn geni ynom barodrwydd ac awydd 
i dderbyn ac i gredu un yn dangos, nea tiredi 
dangoSy trwy wyrthiau ei ddanfoniad oddi wrth 
y Tad, a^i allu i achab eneidiau dynion. A<^ 
felly medd St. Paul, *'Ni all neb ddywedyd yr 
Arglwydd lesu, eithr trwy V Yspryd Glan. 

Yspryd defosiwnol sydd ffrwyth arall arben- 
nig o eiddo 'r Yspryd ; 'un o'r addewidion E- 
fengylaidd ydyw ef a rag-fynegwyd yn y Pro- 
phwydi, *' A thywalltaf/' medd Zecfaariab, **ar 
d;^ Ddafydd, ac ar breswylwyr Jerusalem, ys- 
pryd grks a gweddiau." Os oerllyd ac esgeu- 
lua, gan hynny, y bo dynion yn eu haddoliad, 
y mae 'n amiwg na ddarfu i'r yspryd hwn weith- 
io 'n effeitbiol ynddynt. Y mae ein Harglwydd 
bendigedig yn hyspysu i ni mai cariad i Dduw 
y* V gorcbymyn pennaf ainwyaf ynygyfraith. 



» 



208 



Ond nid Uawer o groesaw a gaiff yr egwyddor 
nefol yuia ynghalon y dyii anianol^ nes bo wedi 
ei dywallt ynddi^ i arfer ymsdrodd St. Paul, 
trwy 'r Yspryd Glan. Yn y llannerch a gry- 
bwyllwyd allan o'i Epistol at y Galatiaid, fe ad* 
roddir amryw radau a rhinweddau da, ymhlith 
y rhai y mae cariad yn rtiagflaennu: ''ffrwyth 
yr Yspryd," medd ef, *' yw cariad, llawenydd, 
tangnefedd, hir-ymarbs, cymmwynasgarwch, da- 
ioni, ffydd, addfwynder, dirwest." Efe, yr 
hwn yr adnewyddwyd ei galon trwy 'r Yspryd 
Glan, yn geni ffydd yn gyntaf ynddo, a lenwir 
o gariad i Dduw ac o wir ewyllys da i ddynion, 
yr hyn a dd^ngys ef trwy gymmw^ynasau fel y 
bo 'r achos yn gofyn. Y rhadau eraill a rifir 
yma ydyw llawenydd, sef hyfrydwch crefyddol 
yn tarddu o hyder gostyngedig ar drugaredd 
Duw yn Nghrist: tangnefedd, sef heddwch 
cydwybod yn dyfod 9ddi wrth yr un peth, 
tangnefedd Dduw, yr hwn sydd uwchlaw ppb 
deall, gyd a thaeddiad ac ymddygiad heddych' 
lawn tu ag at ddynibn eraill : hir-ymaros, add- 
fwynder, daioni, sef gwneuthur da, a orchym- 
ynir yn fynych gan ein Harglwydd a'i Apostol- 
ion megis arwyddion hyspysol o bresennoldeb 
yr Yspryd ; ac fe 'n hannogir i gael tynnu oddi 
wrthym bob cbwerwedd, a Hid, a dig, a Ilefain, 
a chabledd^ gyd & phob drygioni^ ac i fod yn 



god 



gymrawynasgar i*n gilydd^ Pfydd, ymhlith y 
rhinweddan da a adroddwyd yn yr adnod tfr 
Epistol at y Galatiaid a ddarllennais, hid y w 'ti 
arwyddoccau cr6d ysprydol, fel y mae yn gyfT- 
redinol yn arwyddoccau, ond yn hytrach ffydd- 
londeby a chyfiawnder, ac onestrwydd yn ein 
masnach rhyngom k phobl eraill ;*ac yn ddiau, 
OS bydd gan yr Yspryd rinwedd eflfeithiol ar- 
nom, ni a fyddwn yn flfyddlon, yn eirwir, acyh 
gyfiawn ymhob peth a wnelom : heb onestrwydd 
a didwyll ymdriniad, ni bydd ond ffuant a rhag- 
rith i ddyn gymmeryd arno fod dan reolaeth 
Yspryd y Duw cyfiawn. Yn nesaf,^y mae dir- 
west yn arwyddoccau hunari-lywodraeth, a 
chymmedroldeb ymhob peth ; sef ymgadvv 
oddi Wrth anniweirdeb, gloddest, a meddwdod, 
oddi wrth falchder, ariangarwch, a phob'dryg* 
cbwant; a bod i ui o'r tu arall ymgadw ya 
wadtadol o fewn terfynau gweddeidd-dra Crist- 
^nogol. Y mae amryw fannau eraill yn yr E- 
pistolau, yn enwedig yn y rhei'ny at yr Ephes- 
laid aV Colosiaid, sy 'n rhoddi arwyddion di- 
ddadl o*r hen ac o'r dyn newydd, sef o hwnnw 
sy dan reolaeth ei natur aiiianol ei hun, ac o 
hwnnw a arweinir gan yr Yspryd Glan. Wrth 
fanw] ystyried y mannau hyn, gellwch farnu 
drosoch eich hunain pa un ai ydych ai nid yd- 
ych yri caeleich rheoli gan yr Yspryd. Hoi- 

VOL. I.] 2 E 



210 



wch chwitbau eich huna^i yn dfig ac yn gyd- 
vrybodol pa cymhelled y cawsocb chwi y gorfod 
ar eich chwantau anianol^ a pha cymhelled yr 
ydych yD daogos yn eich tueddfryd a'ch hym- 
arweddiad ffrwythau 'r Yspryd. 

IIL Nid Qfss dim ar (A, bellach, ond i mi eich 
hyfforddio yn y moddion pennaf i gael^ i gadw, 
AC ychwanegu ynoch rinwedd a chymdeitbas 
yr Yspryd Glaq. Gan mai Yspryd gwybod- 
aetb ydyw 'r Yspryd Glan^ dylecb chwilio am 
nrybodaetb o bono yn y llyfrau Ysgrythyrol y 
darfu i wyr sanctaidd gynt eu hysgrifenu trwyei 
jsprydolia^eth ef. Os medrwcb, dylecb en dar- 
llain yn fanwl, nea' ynteu wrando ar eu darllain 
li'u besponio yn ostyngedig, ac yn awyddus am 
gael hyfforddiad yn llwybrau tangnefedd. Ond 
gweddi ddyfal a thaer yw 'r moddion anhepgor 
gyd k darllain a gwrando, heb yr byn ni fydd 
na darllain na g wrando ond yn anfuddipl. Y 
sacramentau ydynt ibddion arbennig i gael grds. 
Trwy 'r cyntaf y'n derbyniwyd i freintfau 
gwerthfawr megis Cri&t'nogion ; niunau a ddy* 
lem atgofio ac ystyried y breintiau 'n ddiolchuSy 
ac hefyd y rhwymedigaethau a roed arnom : 
heb gyflawni 'r rhwymedigaethau ac ymadne- 
wyddu beunydd i sancteiddrwydd, ofer y try 
ein boll freintiau. Sacrament swpper yr Ar- 
glwydd a ordeinlwyd yn arbennig er coffadwr- 



211 



iaeth am aberth marwolaeth Crist, ac er cryfhau 
a diddannu ein heneidiau. Ac at y wiedd nef- 
ol ytna y dylem ddyfod yn fanwl ac yn ddefo- 
siwnol, er mWyn cael chwanegiad rbadau 'r Ys- 
pryd yDom, sy 'n angenrheidiol i gadw ynom 
fywyd ysprydol yn y byd hwn, ac i*n gwneuth- 
ur ni yn gymmwys i wynfyd y nesaf, abrynwyd 
i ni trwy ufudd-dod a marwolaeth ein Har- 
glwydd lesu Grist. 

2 eS 



\ 

; 



213 



VllEaETB ZV. 



EDIFPIRWCH. 



AcTAU ra. 19. 

Edi/arhewch gan hynny, a dychwelwch, fel y diUer 

etch pechodau. 

'T'RWY edifeirwch a ffydd yr ydys yn myned 
yn ddisgyblion Crist lesu^ ac wedi cwympo 
ar ol myned, dychwelir ni atto ef irwy 'r cyffel- 
yb fodd. Gan hynny, nid oes un athrawiaeth 
yn Eglwys Dduw nior angenrhaid ag yw a- 
thrawiaeth edifeirwch a gwcjlhad buchedd. Ac 
yn wir fe gysylltodd gwir bregetbwyr JEfengy! 
teyrnas nef, yn eu holl bregethaa duwiol i'r 
bob], y ddau byn ynghyd, sef edifeirwch a ma- 
ddeuant pecbodau, fel yr appwyntiodd ein 
Hiachawdwr ei bun, gan ddywedyd, *' Rbaid 
oedd i Grist ddioddef, a chyfodi o feirw y try- 
dydd dydd, a phregethu edifeirwch a madden- 
ant pechodaa yn ei enw ef. Ac am hynny y 
mae *r Apostol yn yr Actaa yn dywedyd fel 
byn, "Chwi a wyddocb dystiolaelbu o honof 



dla 



Vr Iddd€won ac i'r Groegiaid hefyd yr edifeir- 
wch sydd at Dduw^ aV ffydd sy tu ag at eia 
Harglwydd lesu Grist." Mi allvrn yma osod 
llawer o leoedd o'r Prophwydi yn y rbai yr a- 
ddysgir yn dra difrif yr athrawiaeth iachus bon 
o edifeirwch megis y peth aiigenrheidiaf i bob 
gradd o ddynion, gan fod y goreu yn cwympo 
yn fynycb : ond y mae un He yn ddigon fw ad- 
rodd ar byn o bryd^ sef hynod a chyffrous eiriau 
Joel yn yr eilfed bennod, • * Ond "^yr awr bon, 
medd yr Arglwydd, dychwelwch attaf fi &'ch 
hoU galon^ &g ympryd hefyd, ac kg wylofain, ac 
ft galar. A rhwygwch eicb calon, ac nid eich 
dillad^ ac ymchwelwch at yr Arglwydd eich 
Duw ; o herwydd graslawn a thrugarog yw efe, 
hwyrfrydig i ddigofaint, a mawr ei drugaredd, 
ac edifeiriol am ddrwg." Trwy hyn ydeallwu 
y.gosodwyd i ni reol dragywyddol nad oes 
ffordd arall i kreiddio digofaint Duw, ond trwy 
ddychweliad edifeiriol atto ef. Ac nid heb a- 
chos y Doae 'r Prophwyd sanctaidd yn dywed- 
yd, " Ond yn awr^ medd yr Arglwydd, trowch 
attaf fi;" o herwydd ddarfod iddo o'r blaen 
osod allan yn helaeth echrydus ddial Duw, yr 
hwn ni aliai.neb ei ddwyn, am hynny y mae yn 
eu cyffroi i edifeirwch, feJ y mwynhaent dru- 
garedd: megis pe dywedasai, ar ol traethu 
dycbryniadau 'r Arglwydd, ni fynnaf i cbwi 



S14 



gymmeryd hyn lei pe na byddai ddiro gobaith 
am r&s; o blegid er i chwi am eich pecbodaa 
haeddu eicb llwyr ddistrywio, ac er i Dduw ya 
ei gyfiawn farn ordeinio danfon arnocb ddls- 
try w mawr, etto yn awr, a chwi agos ar fin y 
cleddyf, os trowch yn ebrwydd atto ef, efe a'ch 
derbyn yo dirion lawn i'w ffafr eilwaith. Trwy 
yr byn y'n rhybuddir nad yw edifeirwch an 
pryd yn rhy hwyr, os bydd yn wir ac yn ddifrif: 
Ond enbyd iawn ydyw oedi, o herwydd ansicred 
ydyw hoedl dyn, a'r gydwybod yn ymgaleda 
fwy-fwy wrth gellwair & phechod, ac wrtb ym- 
irrtbod &g argyhoeddiad Yspryd Duw. Sylwn, 
ynteu^ ar y ddyledswydd o edifeirwch: a Daw 
trugarog a'ch cynbyrfo trwy ei Yspryd i edi- 
farbau yn ddiflfuant^ a chofleidio 'n ddiolchas 
ei drugaredd yn Nghrist lesu. 

Y niae pedair rhan i edifeirwch : y gyntaf 
yw drylliad y galon ; yr ail y w gwir gyffes a 
cbyfaddefiad o'n pechodau ger bron Duw ; y 
drydedd yw fiydd, trwy 'r hon y cyramerwn a- 
lael ar addewidion Daw yn Nghrist o faddeu- 
lint; y bedwaredd yw gwellhad bywyd, lieu 
fywyd newydd yn dwyn allan firwytbau teil- 
wng o edifeirwch. 

Ystyriwn y rhan gyqtaf, sef drylliad y galon : 
Q herwydd rhaid fod yn flin gennym o ddifrif 
am ein pechodau^ a galaru yn ddiragritb am t 



215 



ni drwjddynt hwy ddigio mor dost Ddaw ihor 
hael ac mor drugarog. T Duw hwn a ddarfi 
i ni anufuddhau, a'n carodd ni gymmaint fel y 
rhoddodd ei unig-anedig Fab i oddef inarwol- 
aeth cbwerw ac i dywallt gwaed ei galon ¥n 
rhyddhau ni. Ac y mue y galar bwn oddi 
fewn yn y galon, pan yn deillio o wir ymsyniady 
yn aberth i Dduw, yn ol tystiolaetb Dafydd^ 
" Aberthau Duw ydynt yspryd drylliedig, ealon 
ddryHiog gystudd^ig, O Dduw, ni ddirmygi.'^ 
pnd fel y bo i hyn gymmeryd lie ynom, rbaid i 
ni ddarllain a gwrando gair Daw yn ddyfel, yr 
bwn sydd yn darlunio yn olen ger bron ein lly*^ 
gaid ein baflendid naturiol, a ffieidd-dra ein bur 
chedd ddrygionus. O blegid oni byddwn yn 
clywed ein pechodau yn faich arnom, pa fodd 
y gallwn dristau 'n ddifrifaRi danynt? Padrist- 
well, attolwg, oedd gan Ddafydd am y godineb 
a'r Ilofraddiaeth a wnelsai, cyn clywed o bono 
air yr Arglwydd trwy enau 'r Prophwyd Na- 
tban ? gellid dywedyd gysgu o bono, fel Ilawer* 
pedd, yn ei bechodau. Yr ydym ytidarllainyti 
Actau 'r Apostolion, ar ol I'r bobl glywed prc- 
geth Pedr, eu cyd-bigo hwy yn eu calonnau. 
Ni buasai hyn, oni buasai iddynt glywed St. 
Pedr Nid oes gan bynny oud ychydig obakh 
am y rhai nid pes^ ganddynt feddwl nag am 
wrando nag am ddarllain gair Diiw, y dy cbwel-* 



216 



fitnt at Iwybr iechydwriaeth, ond soddi yn 4dyf^ 
nach ddyfnach mewn pecbod a distryw, Ac 
os.byddant hwy ar ryw amser trwy bigiad eu 
cydwybod, yn clywed tryroder o'u mewn am eu 
camweddau, etto am fod arnynt eisiaa eli a di- 
ddauwch gair Duw, yr hwn y maent yn diys- 
tyru, ni bydd hynny ond modd iV dwyn hwy i 
Iwyr anobaith yn hytrach na dim aralL 

Yr ail ran, neu V cam nesaf mewn edifeirwcb, 
yw gwir gyffes o'n pechodau ger bron Duw, yr 
hwn y darfu i ni ei ddigio bawb o honom o am- 
ser bwygilydd, gymmaint ag y gallai ef yn gyf- 
iawn ein dinystrio. Etto, os k chalonnau trist 
y gwnawn ein cyffes ddiragrith at Dduw, efe a 
faddeua i ni yn rhwydd ac yn rhad, ac a ollwng 
megis dros gof*ein hoil anwireddau. Medd yr 
Apostol loan, '* 0§ cyfaddefwn ein pechodau^ 
fiyddlawn yw efe a chyfiawn, fel y maddeuo i 
ni ein pechodau, ac y'n glanhao oddi wrth bob 
anghyfiawnderi" Ond deallwch na orchymynir 
i ni gyfaddef ond i Dduw yn unig, nid rhaid eu 
hagor i ddynion eraill, oddi eithr er mwyn cael 
eu cynghor mewn amryfusedd ; neu os darfu i 
neb o honom ddigio cymmydog yn ddiachos, y, 
mae "o gyramwys, er mwyn cymmodi, addef ei 
fai; nieu os dygwyd drwg-weithredwr i gosp 
amdorri eyfraith y wlad, y mae'n iawugydnabod 
lei euogrwydd, er rbybuddio eraill^ a dwyn e| 



217 



dystiolaeth i gyfiawnder cyfraith y wlad a ffydd- 
londeb y barnwyr. 

Y drydedd tan d edifeirwch ydyw ffydd, 
trwy 'r hon y cyinmerwn afael ar addewidion 
Daw am bardwn rhad o'd peohodau^ aV adde- 
widion hyn a seliwyd i ni & thywalltiad gwaed 
ei Fab ef lesu Grist. O blegid pa fudd a 
fyddai i ni^ er tristau ac ochain am i ni ddigid 
Tad mor hael & thrugarog^ nea gyfaddef ein 
beiauy er difrifed y owneir hyn, oni cbredwn ni 
yn sicr a pherswadio ein hunain y maddeua 
Duw i ni ein boll bechodau er mwyii ei FabJ 
Pwy bynnag, gan hynny, a ddysgant edifeir- 
wch heb ffydd fywiol yn ein Hiachawdwr lesu 
Grist, nid ydynt yn dysgu i ni amgen edifeir- 
wch nag edifeirwch Judas. Yr oedd ffydd yn 
eisiau ynddo ef, ac o ddiffyg hynny fe gyfrgoll- 
wyd yn druenus. Sylwch, frodyr, yr oedd yn 
y gwr hwn dristwch chwerw, fe gyffesodd ei 
bechod Cyn ymgrogi, ''Pechais," meddai ef, 
*'gan fradychu gwaed gwirion."* Gwnaeth hef- 
yd ryw fath ar daledigaeth. pan daflodd yn qu 
hoi yr arian i'r Arch^offeiriad. Ni wnaeth 
Pedr ddim cymmaint ar olwg ar ol gwada ei 
Feistr ; fe aeth aJlan ac a wylodd ; yr ydym 
yn darllain am ei ddagrau ef, ond nid ydym yn 
gweled pa iawn y talodd efe. Ond pa fodd y 
derbyniwyd y naill edifeirwch i rAs Duw a'i 

VOL. I.] 2 F 



218 



Okfr, ac y gwrthodwyd y Hall ? Ond am i'r 
naill trwy ffydd fyviriol yn yr hwn a wadasai efe 
^mmeryd gafael ar drugaredd Diiw, a bod y 
Hall heb ffydd, ac felly yr anobeithiodd am dda- 
joni a thrugaredd Duw. Eglur, gan hyony, a 
goleu yw^ er difrifed y tristaom am ein peqhod- 
au ac y cydnabyddom hwy, ni bydd y cwbl oil 
ond tnoddion i% dwyo i Iwyr anobaith oni 
byddwn yn credu ^n ddiogel y pardyna ein Tad 
nefol ni er mwyn lesu Grnt : ni fyddai V fath 
edifeirwch yn fwy effeithiol i iechydwriaeth nag . 
edifeirwch Gain a Judas, Bydded gennych yn- 
teu yn anad dim ffydd yn Ngbrist lesu a grym 
ei haeddiant, a gweddiwch am ei ychwanegii 
ynoch trwy Yspryd Dqw. 

Y bedwaredd ran ydy w gwellhad buchedd^ 
neu fywyd newydd yn dwyn allan ffrwythau 
teilwng o edifeirwch. O herwydd rhaid bod y 
gwir edifeiriol gwedi en newid a'u symmud yn 
hollol, rhaid iddyut fod yn greaduriaid newydd, 
nid oes iddyut fod bellaeh yr hyn oeddynt o'r 
blaen. Am hynny, ebr ein Uiachawdwr^ '* dyg- 
wch ffrwythau addas i edifeirwch." Trwy 'r 
J^yn y'n dysgir, os chwennychwn lonyddu Hid 
Duw^ nad oes i ni ragrithio^ ond troi atto ef eil- 
waith trwy edifeirwch ddiffuant, yr hyn a dlir 
ei haduabocl trwy ffrwythau da megis arwydd- 
ion anhwyllodrus. Y rhai sydd o waelod eu 



219 



calonnau yn.teimlo eu pechodau ac yn yfit 

ddrwg ganddynt am eu beiau, hwy a daflaut 

ymaith bob rhagrith, ac a wisgant am danynt 

wir ostyngeiddrwydd ac iselder calon. Ni 

dderbyniant hwy yn unrg feddyg yr eriaid^ ond 

hwy a'i chwenychant ef yn awyddus iawn ; nid 

ymattaliant hwy yn unig oddi wrth eu pechod*- 

au gynt^ ac oddi wrth bob beiau bryntion eraill, 

ond hwy a giliant hefyd rhag eu holl achosion 

hwy, gan eu gochel a'u cashau : ac fel yr ym- 

roisant o'r blaen i aflendid by wyd, felly o hyti 

allan hwy a ymroddant k phob dyfah^wydd i 

ddiniweidrwydd, bywyd pur, a gwir dduwiol- 

deb. Felly y gwnaeth y Ninifeaid, y rhai ar 

bregetb Jonas ni chyhoeddasant ympryd yn un- 

^S* ^ gorchymyni bawboll wisgo sachliain, ond 

liwy a droisant oil oddi wrth eu ffyrdd drygion- 

iis. Ond uwchlaw pawb eraill godidog yw 

hanes Zaccheus, o blegid ar ol iddo ddyfod at 

ein Hiachawdwr Crist efe a ddywedodd, *' Wel6 

banner fy n4, O Arglwydd, yr ydwyf yn ei 

roddi i'r tlodion ; ac os dygais ddim trwy gam- 

achwyn, yr wyf yn ei dalu ar ei bedwerydd-" 

Yma y gwelwn, ar ol ei edifeirwch, nad oedd 

efe mwyach y gwr a fuasai o'r blaen^ ond ei fod 

ef wedi ei gwbl newid : yn lie parhau yn ei dra- 

chwant, a dwyn dim oddi ar neb ar gam, yr 

oedd yn barod i wneuthur iawn i bawb a wnel- 

2 f3 



220 



sat efe gam & hwy. At y siampl yma y gallwn 
gysyllta y wraig bechadanis, yr hon pan ddaeth 
at em Hiacbawdwr a ollybgodd ddagran o> lly- 
gaid Sir rhai yr hudasai hi lawer i ycfydrwydd^ 
gan olcbi traed yr lesn 4 nhw, a'u sychu ^ 
gwallt ei pheiiy yr bwo y gosodai allan mor 
boyw al wneud yn rbwydao i'r diafpl. 

Trwy byn oil y dysgwn pa daledigaeth y 
mae Daw yn ei ofyn genoymy bynny ydyw, 
peidio $L drygioniy a gwnenthiir yr byn sydd 
dda ; ac os gwnaetbom gam & ueh, ymegnio 
Slu boll allu i wneutbur gwir iawn. Hwn oedd 
y petb a osododd Crist yn gyffrediqol ar becb- 
aduriaid^ *' Dos^ na phecha mwyacb." Ond 
. byn ni allwn, frodyr anwyl, byth mo'i gyflawni 
heb ei hyspysol rAs ef, yr hwn sydd yn dy wedyd, 
'* Hebof fi ni ellwch chwi wneutbur diifi." Ein 
rban ni, gan bynny, o leiaf ydyw cbwennychu 
ein Hiechydwriaeth ejn bunain, a gweddio 'a 
ddifrif i^rein Tad nefal ein cynnortbwyo A*i ras, 
fel y galloiQ wrando ar leferydd y gwir Fqgajl, 
ti*i ganlyn 4g ufudd-dod dyledus, 

Ar ol gosod o'cb blaen, garedigion^ er mwyn 
eicb hyfforddio, ranpau gwir edifeirwch, mi 
geisiaf eich hannog iV deunyddio allan o ]aw« 
trwy ddangos i chwi ar fyr eiriau rai acbosioq 
a ddylent eich cyffroi chwi i edifeirwch. 

y cyntaf yw gorcjiymyn Duw, yr hwn mewn 




^\ 



cynnifcr fannau o*r Ysgry thyrau sy 'n gorchym- 
yn i ni droi atto. Allan o lawer o fannau cry- 
bwyllaf un trwy enau Ezeciel^ un yn dangos 
mawr ddymuniant ein Duw graslawn bod i 
bechaduriaid droi atto a gochelyd distry w, "Dy- 
chwelwcb, dychwelwch, oddi wrth eich ffyrdd 
drygionus^ canys, ty Israel, paham y byddwch 
feirw ? *' Dyma eglur orchymyn i ni edifarhau ; 
gochelwn, gan hynny, wrth dorri 'r gorchymyu 
hwn, chwanegu at ein heuogrwydd gynt, a 
dybltt ein haeddiant o gospedigaeth. Dirfawr 
yn sicr ac anrhaethol o'r echrydus rhaid i ben- 
yd yr anedifeiriol fod, pan ymostyngai V Gor- 
nchaf i'w gwahodd mor daer iV gocbel trwy e- 
difeirwch, ie» pan ddarparai 'r fath foddion iV 
hachub. Arswydwn y perygl, a cbywilyddiwn 
fod mor anniolchgar tu ag atto ef sy 'n gofal u 
cymmaint drosom ni. 

Yr ail acbos i ni edifarhau y w 'r addewidion 
diddanol y cyssylltodd ein Duw graslonaf at y 
gorchymyn bwn o'i wir drugaredd. Nid ydyw 
ef yn dy wedyd yn unig, Tro attaf fi, O Israel, 
ond befyd, Os troi di, a rhoi heibio dy fBeidd- 
dra oddi ger fy niron, yna ni 'th symmudir : ac 
mewn amry w fannau y mae 'n addaw pardynu 
ac megis anghofio ein boll becbodau ni, fel nad 
edliwier bwy i ni, os gan fod yn ufudd i'w or- 
chymyn, a cbymmeryd ein Uitbio gan ei adde- 



widion peraidd ef, y trown ni atto ef yn ddiffa- 
ant* 

Y trydydd achos yw bryntni pechod, yr hwn 
y w 'r fath ffiaidd beth yngolwg Dow, fel hyd y 
byddom yD aros ynddo ni all y Goruchaf na 
chasao ni^ ac ni ddichon bod uu gobaith y dea- 
wn ni byth i'r Jerasalem newydd oddi eithr ein 
glanhau oddi wrtbo ; a hyn ni bydd byth, oni 
thrown ni 4'n hoi I galon at yr Arglwydd ein 
Dow^ ac oni chiliwn at ei drogaredd ef k llwyr 
fryd gwellhau ein buchedd, a cbymmeryd ga- 
fael ddiogel arni trwy fTydd yngwaed ei Fab ef 
lesu Grist. Fy mrodyr^ pe tybiem fod no af- 
lendid ynom am yr hwn y byddai 'n gAs gan 
dywysog daearol yr olwg arnom, pa been a 
gymmerem i symmud hwnnw? Pa faint mwy 
y dylem yn ddiesgeulus ac ar frys droi heibio 
ein bryntni cas yr hwn sy 'ngwabanu rhyngom 
Sl Duw ? A gellid barnu pa mor frwnt o beth 
ydyw pechod» am na ellir ei olchi ymaith mewn 
nn modd arall onid trwy waed unig-anedig Fab 
Duw. Ac oni ffieiddiwn ef o ddyfnder ein ca- 
lonnan, ac oni chiliwn yn ddifrif rhag y ffieidd- 
beth y costiodd i Fab Duw waed ei galon i'n 
glanhau oddi wrtho? Ond etto nid yw hyn 
ddim wrth ofidiau a thragywyddol boenau 
uflTern^ yr hwn a orfydd i bawb ei oddef sydd 
yn eu caledrwydd a'u calonnau diedifeiriol yn 



S23 



pentyrru iddynt eu hunain ddigofaint erbyn 
dydd y digofaint, a datguddiad cyfiawn faru 
Duw. Lie hynny, os edifarhawn yn ddifrifol, 
ac OS & I lawn fwriad i wellhau ein bywyd, y 
ciliwn at drugaredd Duw^ ac os cymmerwn a- 
fael ddiogel arni trwy ffydd yn ein Hiachawdwr 
ar ddwyn ffrwythau teilwng o edifeirwch, yr 
Arglwydd a dywallt ei ami fendithion arnom 
yn y bywyd hwn, ac ar y dydd diwaethaf, ar ol 
Hafur Iladdedig'y bywyd bwn, efe a'n gwobr- 
wya ni &g etifeddiaeth ei blant^ sef teyrnas tief* 
oedd, a bwrcaswyd i ni trwy farwolaeth ei Fab 
ef lesu Grist ein Harglwydd^ i'r hwn^ &c; 



Sr. loAV XJL 31. 



finttr 9 peiham kym a yagrifewmyi fd y ere i &c k 
ekm mat fr /etv ym Oriti Mai Dmw^ a ckam 
yredm^ y eagoAfywyd ym ei esip ^ 

XT MAE daa feswm arbennig pabam y dy- 
lem ddarllain, parcha, ac hofii 'r Bibl 
aanctaidd, — Daw yw ei awdor, ac a'i bwriad- 
odd er iechydvrriaetb dynion : *' Yr hcdl Ts- 
grytbyraa sydd vredi eu rhoddi gan ysprydol- 
iaetb Daw/' medd St. Paol yn ei Epistid at 
Timotbeos^ '^ ac sydd faddiol i atbrawiaetha, i 
argyboeddi, i gerydda, i byfforddi inewn cyf- 
iawndcf /' Hyn sy 'n dyrchafa gwertb yr Ya- 
grytfaur Ikn awchlaw pob Uyfr arall yn anfeid* 
roK Nefol yw decbreuad y Uyfr sancteiddiaf 
bwn» al ddiben ydyw ein gwneutbar ni yn hap* 
pus yroa ac yn dragy wydd ; ein byffbrddio pa 
8utt i dreiddio trwy 'r byd yn ddiogel ac yn gy- 
Burlawni a'n dwyn i ddedwyddwcb perfiaith a 



,225 



thragywyddol yn y byd a ddaw. Y diben a'r 
bwrtad liwn a fynegwyd yn y testyn, '•Eithr y 
pethaa hyn a ysgrifenwyd/' ebr St. loan, " fel 
y credoch chwi mai yr lesu yw Mab Duw ; a 
chan gredu, y caffoch fywyd yn ei enw ef." 
Wrth drin y testyn, ystyriwn gyd a chynnorth- 
wy Yspryd Duw, 

1. Y diben neu V bwriad y rhoddwyd y gair. 
seffel y caffbm fywyd yn enw Crist. 

IJ. Y ddau beth angenrheidiol i'r diben^ sef 
gwybodaeth am Grist, a chred fywiol ynddo. 

III. Y cysylltiad rhwng y pethau hyn a'r di- 
ben, sef yr angenrbeidrwydd o wybodaeth am 
Grist, a ffydd ynddo, er mwyn cael bywyd 
trwyddo. 

!• Y diben o ddatguddiad Ysgrythyrol ydyw 
cael o honom fywyd trwy Grist. A pha beth 
yw ystyr yr ymadrodd *' bywyd '' yn y fan yma ? 
Y mae 'n arwyddoccau bywyd tragywyddol, 
bywyd yn y nef, cyflawn o berffaith orphwys- 
dra, byfrydwch, a gogoniant, yn oes oesoedd : 
rhyddid oddi wrth ofalon a blinder y bywyd 
hwa, oddi wrth ddoliir a cblefyd, oddi wrth ofn 
a phrofiadau, oddi wrth bechod a llygredigaeth. 
Bod yn cyfanneddu gyd A Duw, ac yn canfod 
ei Qgpniant ; bod yn mwynhau llewyrch ei wy- 
nebpryd yo ddibaid, yn cael llawndra o bob 
peth a ddichon ein gwneuthur a'n cadw yn hap- 

VOL. I.] 2 o 



226 



pus, gycl ft sicrwydd na leiheir byth ar ein gwjn- 
fyd ; dyipa ran o ddedwyddwch nef, a rhan 
feohan iawD, chwi a allwcb dybied; canys, 
gwedi myfyrio hyd yr eithaf, ni fedrwn ni ddim 
apagyffred y petbau a ddarparodd f^uw i'r sawl 
a'i carant ef. Y mae gwynfyd nef yn beth ui 
ddichon y rbai sy yn y corph fyth mo 'i ddeall^ 
ond mewn rhan ; y mae 'a cynnwys pob peth 
bpddus gan y meddwl ysprydol^ ac anfeidrol y- 
chvaneg na byn. Ond fath bynnag yw 'r 
^liyyofyd anrbaetbol a didrangc hwn^ diben yr 
Yjsgrythur ydyw ei gael i ni ; ac onid rbwyme- 
dj^ yiyw, le rhwymediccaf, i barchu ac i boffi 
y Bibl ? Erom ni ddynion, ac er ein biecbyd- 
'wriae^h^ yr ysgri&nwyd ef. Cofiwn ninnau^ 
frodyr, y gwir pwysfawr hwn, a phrisiwn y gair 
nefol oreu ar a allom yn ol ei anfertb wertb : 
ni fedrwn ni bytb mp 'i brisio fel yr baeddai. 

Ond ymhellacb, y bywyd a grybwyllir yn y 
tiestyn, nid yn nnig bywyd Iragywyddol yn y 
nef ydyw, ond hefyd bywyd ysprydol ar y ddai- 
ar, A pha beth yw 'r bywyd ysprydol hwn ? 
beth amgen na 'r bywyd nefol wedi ei ddechreu 
arno yn awr ar y ddaiar ? y bywyd nefol ydyw, 
byw gyd d Duw^ yn ei bresennoldeb a'i wasan- 
aetb^ gan ganfod ei ogoniant a mwynbau ei gar- 
iad a'i ffafr: a phetb amgen na dechreuad o 
o byn mewn rban yw 'r bywyd ysprydol ar y 



237 



ddaiar, sef bod yr enaid yn byw i Ddu w yma ? 
Ac, mewn gwirionedd, by wyd yr enaid ydyw V 
fcywyd ysprydol, canys nes y bo *r enaid yn iy w' 
i Dduw, mULTW ydyw. Er bod gan ddyn fywyd 
anianol ac efe yn fyw i bob gorchwyl bydol, 
yn ddyn doetb, gwasanaetbgar, a pbarchus yd' 
y byd, fe all fod yr un amser yn ysprydol fiirw ; 
ie all ci enaid, fod yn farw mewn pecbod^ yn 
farw i Ddnw, ac felly heb ddim by wyd yspryd- 
ol ynddo; fe all fod yn ddieitbr faollawl i'r 
tangnefedd^ a'r llonyddwch^ aV dedwyddwch y" 
inae y rbai hynny yn mwynbau sy yn awr yn 
^w i Dduw. Peth i'w ystyried yn ddifrifoE 
fawn ydyw hyn, peth yn galw am ddyfal sylw. 
A ydyw *n hyspys gennych, frodyr, fod yn bos- 
ibl i ddyn fod yn farw mewn un ystyr, ac yit. 
fyw mewn ystyr arall ; yn ysprydol farw, acyti' 
fyw o rin y corph ? ac a wyddoch chwi fod 
dyn, nes iddo gael bywyd ysprydol, yn ymddtfad 
6 wir heddwch ac happusrwydd ? le, ymhell- 
ach, a wyddoch chwi na chaiff ef, heb y bywyd 
ysprydol yma, rao 'r bywyd tragy wyddol yn y 
iiesaf ? Os na wyddoch hyn, mae 'n bryd, yri 
Ilawn btyd i chwi ei wybod ; le, er i chwi \^y- 
bod, ac heb ddeunyddio 'ch gwybodaetb, Uwyi^ 
angenrhaid ydyw etch hatgofio a'ch hiinnog. 
Canys yr Ysgrythyrau a roddwyd i txi te} y caff^ 
om fywyd; hwy a roddwyd i'/j^wrpas ar fod i 

2 a3 



228 



ni sy 'n ysprydol feirw wrth natdr, gael ein byw- 
hao yn yspryd ein meddwl, ar iod i ni gyfodi o 
angeu pechod i fuchedd cyfiawnder, yr hyn sy, 
fel y dywed St. Paul, fywyd a thangnefedd, fel 
ordiweddy caffom fywyd tragywyddol. Bid 
ddiogel a sicr gennych, na roesai Duw mo 'i air 
i weithio V fath effaith, oddi eithr bod yr effaith 
hen yn gwbl angenrhaid, sef adnewyddiad ein 
natur, er mwyn i ni gael bywyd ysprydol a 
bywyd tragywyddol. 

II. Ystyriwn y ddau beth rheidiol tu ag at 
g84l adnewyddiad, ac yn ddilynol, tu ag at gael 
bywyd ysprydol a bywyd teigywyddol, a'r rhai 
hyn ydynt adnabyddiaeth o Grist, a bywiol 
gr6d ynddo. Ni chrybwyllir yn bennodol am 
adnabyddiaeth o Grist yn y testyn, ond fe gyn- 
nwysir yn yr ymadrodd credo, caoys nts gellit 
credu beb adnabod. Rhaid adnabod Crist yn 
iawn cyn y gallom gredu yn fywiol ynddo. 
Py inrodyr, yr Ysgrythur a amcanwyd i roddi i 
ni y cyfry w wybodaeth am Grist : a pha wy- 
bodaetb ydynt bwy yn ei roddi i ni ? Maent yn 
dysgu i ui mae efe y w Crist Mab Duw : swydd- 
au a natur Crist a gynnwysir dan yr ymadrodd 
byr yma. ; Ac am ei gydnabod ef am Grist Mab 
y Duw byw, y galwyd St. Pedr yn fendigedig 
gan yr, lesu ; a dyma gyffes yr Efnuch wrtb 
Philip, *' Yr wyf yn credu fod lesu Grist yn 



229 



Fab Duw ; " aV gyffes yma a dderbyniwyd gan 
Philip^ gan fod yr Efnuch yn credu &'i boll ga- 
lon, arwydd o'i gyfaddasrwydd i gael ei fedydd- 
io. Fe hyspysir i ni yn addefiad St. Pedr ymai 
yn gyntaf, mai lesu y w 'r Crist, neu 'r Messiah^ 
ytnadrodd yn arwyddoccau yr enneiuiog. Er 
y dechreuad, sef er yr amser y cwympodd dyn, 
fe addawsai Duw ddanfon lachawdwr i'r byd^ 
11Q a ddistrywiai weitbredoedd diafol, ac a a- 
gorai ffordd newydd i bechaduriaid edifeiriol at 
breo y bywyd- ac i baradwys Ddaw. Hwn 
oedd i fod yn Brophwyd, yu Offeiria4i ac yii 
Frenhin ar ei Eglwys a'i bobl, eu Prophwyd 
i'w baddysgu^ eu Hoffeiriad i abertbu drostynt 
a chyfryugu yn eu plaid, a'u Brenbin i reoli * 
ynddynt ac erddynt. Yr oeddid dan y ddeddf, 
yn ol gorcbymyn Duw trwy Moses, yn ennein- 
io gwyr i'r swyddau fayn &g olew, AV lach- 
awdwr addawedig, ei* dangos ei fod yntau yn 
Bropbwydy yn Offeiriad, ac yn Frenhin, a gy- 
hoeddwyd megis y Grist, neu 'r Messiah, neu 'r 
enneiniog, yr hyw y w arwyddoccad y gair Crist 
yn y Groeg, a'r gair Messiah yn yr Hebraeg. 
Ac fe enneiniwyd ef &'r Yspryd Glan, oV hyn 
yr oedd yr olew yn arwydd. Yrwan, mae 'li 
eglur ac yn amlwg yn yr Ysgrythyr, trwy V 
. prophwydoliaethau a gyflawnwyd yn yr lesu, 
trwy 'r gwyrthiau a wnaed gauddo, trwy ei a- 



830 



ddysg^ ei fachedd, ei farwolaeth, a'i adgyfodiad^ 
iDai efe yw 'r Grist, neu 'r Messiah, addawedig 
bwD» ac yn ddilynol, mai efe ydyw 'r Pro- 
phwyd, yr Offeiriad, a'r Brenbin mawr ar yr 
Eglwys. Ni a ddysgwn fod lesu yn Fab Daw 
hefyd. Y gwirioDedd yma sy berthynol iddo 
61 hun yn bersonol, y Hall, sef ei fod ef yn Grist, 
a bertbyn i'w swyddau* Efe yw Mab Duw, yr 
liwn sydd ym naynwes y Tad, a cbanddo ogon- 
iant gyd Ag ef cyn bod y byd, yr hwn y mae 
holl angylion Duw yn ei addoli^ yr hwn sydd 
uwchlaw pawb, yn Oduw bendigedig yn oes 
oesoedd. 

Fy mrodyr, dyma ran o adnabyddiaeth neu 
• wybodaeth Crist, a rban anhepgor-angenrheid- 
lol ydyw hi, er mwyn iawn gredu ynddo, a bod 
yn gadwedig trwyddo. Cofiwn yn wastad y 
gwirionedd mawr hwn a ddatguddiwyd mo^ 
amlwg yn yr Ysgrythur, nad ydyw 'r lesu yn 
ddyn yn unig, ond yn Dduw hefyd, ei fod yn 
gyfrannog o'r dduwiol cystal ag o'r ddynol an^ 
ian ; ei fod ef, fel yr hyspysjr ynghredo St. A- 
thanasius, yn Dduw ac yn ddyn ; Daw o syl« 
wedd y Tad, wedi ei genbedlu cyn nk 'r oes- 
oedd, a dyn o sylwedd ei fam wedi ei eni yn y byd : 
perffaitfa Dduw a pherffaith ddyn, o enaid rhe- 
synHnoI a dynolgnawd yn hanfod. Gogyfuwch 
&V Tad, o blegid ei Dduwdod, a llai na 'r Tad*, 



133t 



blegid ei ddyndod. Yr hwil er ei fod yn 
Dduw ac jn ddyn, nid ydyw efe ddau^ ond uq 
Crist. Dyma 'r wybodaeth at ba un yr amcaiv 
wyd yr Efengyl i'n harwain ; y wybodaeth yma 
a ofynir ynddi fel y cam neu 'r radd gyntaf at 
gael by wyd ysprydol a tbragywyddol ; ond y 
cam cyntaf yn unigydyw; mae un arall/sef 
ffydd fywiol yn Nghrist Icsu, Yr wyf yn ci 
galw bi yn flydd fy wiol^ i'w gwahanu oddi wrth 
fTydd farw, ddiffrwytb^ a diles ; i'w gwahanu 
oddi wrth y wftg broffes sy heb weithio dim ar 
y galon a'r fucbedd ; i*w gwabana oddi wrth 
yr hyder disail a rhyfygus y mae dynion ehud 
yn f^iiych yn ei gam-gym meryd am ffydd iach« 
us ; i'w gwahanu oddi wrth gydsyniad y deall 
Ag atbrawiaeth yr Ysgrythur^ ar ba gydsyniad 
y mae Uaweroedd yn ymfoddloni heb i'w ffydd 
gyrhaedd y galon, ac felly yn en twyllo en hun- 
ain er mawr berygl i'w heneidiau. 

Py mrodyr, n^ae rhagoriaeth rhwng y ffydd 
at ba un y mae gair Duw yn eich cyfcirio a*r 
holl betbau hyn. Bid sicr mae proffes o*r 
gwirionedd ydyw hi, ond teimlad a phrofiad 
hefyd ydyw hi o'r eSkith fywus: cydsyniadr y 
deall A'r gwirionedd ydyw hi yn ddi-ddadl^ ond 
cydsyniad y galon hefyd, yr hyn sy lawer y*; 
chwaneg, liawer gyd k ^hydayniad y pen seyf V 
dealltwriaetb. Ffydd g^dwedigol sjdd egwyddy 



\ 



232 



or fywiol yn yr enaid, ac bid ydyw bi yno y« 
cbwaith wrtb natar, bedyn oddi acbod ydyw 
hi, peth goniwcbHDatariol ydyw bi, petb a blan« 
nir yno gan Yspryd Duw yn unig, ni ddicbon 
un Hanfod arall na 'i pblannu na gwneotbur 
iddi brifio a ffrwytbloni, ond Daw trwy ei o- 
gyd-dragywyddol Yspryd. Dyma 'r ffydd at 
ba un yr amcanwyd yr Ysgrythur i'n tywys, 
ffydd yr bon a weitbreder yn y galon trwy 'r 
nn galla ag a gyfododd lesa Grist o feirw; 
ffydd yr bon y w gweitbred a rbodd Dow ; Dow 
ftydd yn ei rboddi ar yn ei bywban ynom ; ffydd 
ydyw bi yn dyfod oddi wrtb yr yinsyniad ar 
ein pecbadurusrwydd y mae'r Yspryd yngyn- 
taf yn geni ynom, ac oddi wrtb byder y dicbon 
lesu Grist, at ba un y mae 'r Yspryd a'r gair 
yn ein cyfeirio, ein bachub ni a'n gwared. 
Dyma 'r ffydd angenrbaid er iechydwriaeth, ac 
a gaffer trwy erfycion^ a gwrando, a darllain, 
ac arfer k moddiou gr&s. Bid atgof gennym 
mai o'r dechreu iV diwedd rhodd Duw ydyw 
bywyd Iragywyddol ; y diben a drefnwyd ac a 
roddwyd yn rhad trwy lesu Grist; pob cam a 
droediom at y diben bwn, ei Yspryd yw ein 
barweinydd, oddi \rrtbo ef y mae gwybodaetb 
am Grist yn dyfod^ ac oddi wrtb ei ysprydoliaetb 
y mae bywiol ffydd yn tyfu yn y galon. O 
Dduw y mae ein biecbydwriaetb yn deiliiaw^ 



233 



ei ddawn ef ydyw pob peth perthynol iddi, i*r 
bywyd ysprydol a thragywyddol. Dywedais 
iDae 'r ddau betb anhepgorol angenrbaid tu ag 
at ein bywyd. ysprydol a tbragywyddol ydyw 
gwybodaeth am Grist yr lachawdwr, a ffydd 
fy wiol yriddo : yrwan, yn 

III. Ystyriwn yr angenirheidrwydd o*r ddau 
belh byn. Yr angenrheidrwydd gydd a,mlwg 
pddi wrth byn^ sef nad oes foddion eraill i gael 
bywyd : rbaid adaabod Crista o herwydd mai 
efe y w 'r unig lachawdwr, y ffbrdd^ y gwirion- 
edd, a'r bywyd; yr unig sylfaen a osododd 
Paw yn Sion ; y mae ei enw^ ei briodoliaetbau^ 
a'i swyddau yn dangos hynny. £i enw lesn sy 
yn a]*wyddoccau mai meddyg eneidiau dynion 
ydyw ef, canys ystyr ei enw lesu ydyw 
un yn tachau ; Crista neu 'r entieiniog, M ab 
Duw^ Oen Daw, Emmanuel, neu Duw gyd Sk 
ni, Duw yu ymwisgo.yn ein naturiaetb, er ein 
cadwedigaetb. A'i swyddau y teilyngodd eu 
cymmeryd arno, ydynt i'r perwyl yma : yn ei 
swydd megis Prophwyd, y mae ef trwy ei air 
a'i Yspryd yn dysgu i ni ffordd y bywyd tragy- 
wyddol a Uwybrau beddwch ; yn ei swydd me- 
gis Offeiriad^ gwnaeth iawn dros ein pechodau 
trwy ei aberthu ei bun yn ein lie, a ynnillodd 
gynnortbwy -r Yspryd i ni, a hawl yn y nef ; 
yn ei mwydd megis Brenbin, y mae yn llywod" 

VOL. I.] 2 H 



S34 



raethu arDom^ ac yn darostwng ein gelytiion 
dan ei draed, pecbod a diafol, acyn ddiwaetbaf 
tiugeu, nes o'r diwedd y cymmer ei etholedig- 
ion gorfoleddus iV deyrnas yn y nefoedd. A 
thrwy gysylltiad y ddwyfol aV ddynol anian y 
mae yn gallu perffeithio a dwyn i ben ei orchwyl 
gogoneddus a graslonaf. Nis gallai un lach- 
awdwr arall namyn ef fod yn gymmwys i'n ha-* 
chos a'n cyflwr^ bod yn aberth cymmwys dros- 
om; a haeddu nefol wynfyd i greaduriaid gynt 
yn goUedig. Ond nid digon fyddai i ni adnabod 
ei briodoliaetbau digonoK rhaid i ni, er mwyu 
bod yn gadwedig, gredu ft ffydd fywiol ynddo 
ef : bynny a byspyswyd yn eglur yngair y gwir- 
ionedd^ ac y mae 'n rbesymmol, gyd a'i fod yn 
angenrbeidiol : cymmerwcb y geiriau sy 'n can- 
]yn yn dystiolaetb sicr am y gwirionedd hwn^ 
" Yr bwn sydd yn credu yn y Mab, y mae gan* 
ddo fywyd tragywyddol; a*r bwn sydd heb 
gredu i'r Mab, ni w61 fywyd, canys y mae dig- 
ofaint Dnw yn aros arno." — loan ili. 36. 

Y mae 'r ffydd y bum i yn ei darlunio i ehwi^ 
y ffydd fywiol, gywir, yn angenrhaid er cael 
bywyd trwy Grist, oherwydd mai trwy ffydd y 
cysylltir ni &g ef, ac y ceir i ni bawl ynddo. 
Heb y fatb gysylltiad trwy ffydd, yr hyn y mae 
yr Yspryd yn ei gael i'r ffyddloniaid, ni acbubid 
ni trwyddo ef, beb byn nid oes gennym bertbyn- 



235 



as iddo, ac ni fydd dim o'rbreiutiau a'r rhagor- 
ol wynfyd a brynodd ef trwy ei haeddol ddi- 
oddefiadau^ ddim yn eiddo i ni. Breintiau yd- 
ynt yn perthyn i'w bobl a gyfunir fig ef trwy 
fiydd. Nid oes gan yr anfTyddloniaid ddim a 
wnelont &g ef : hyd yn hyn, y maent yn neull- 
tuol oddi wrtho ef^ yn ddieithriaid trwy ang- 
rhediqiaetb, nid oes ganddynt ran na chyfran 
yn y gorchwyl hwn. Crist yw 'r gwreiddyn, 
neu 'r winvydden, trwy 'r hwn yn unig y daw 
bywyd i'r cangennau. Ond yr enaid sydd heb 
gredu ynddo^ sydd fel cangen wedi ei gwahanu 
.oddi wrth y gwreiddyn, ac felly nid oes bywyd 
ynddi : trwy fiFydd, a fifydd yn unig, y dichou 
yr enaid fyw, "Y petbau hyn/' gan hynny, 
*! a ysgrifenwyd fel y credoch mai lesu y w Crist 
Mab Duw ; a chan gredu, y cafibch fy wyd yn 
ei enw ef/* 

Fy mrodyr, wrth gymmwyso 'r athrawiaeth 
hon, athrawiaeth y fwya pwysfawr a all fod, 
mi ewyllysiwn, trwy gymmorth yr Yspryd 
Glan, ei gosod hi yn amlwg o flaen cydwybod 
ppb un o honoch^ fel y baruoch yn ddiduedd 
am eich cyflwr ysprydol. A ddarfu i cbwi 
ddennyddio 'r Ysgrytbur i*r perwyl yr amcan- 
wyd hi ? a ydyw eich gobaith yn dda ei sail yr 
ewch chwi ar eich hymadawiad oddi yma i 
wynfyd nef ? . Y mae, yn wir, yn dda ei sail, off 

2 h2 



^36 



oes gennych yr ai¥rhon fywyd ysprydol ynoch, 
OS ydycb yn wir-gredu yn Ngbrist, yn byw me- 
gis yngolwg Duw, yn byfryd. gennycb ei was* 
anaetb, ac &'ch boll galon yn ei boffi ef, ac yn 
ceisio ei ogoniant, os ydych ymbob cystudd a 
cbyfyngdra yn ymgysuro yn ei nawdd ef ac yn 
ei addewidion graslonaf, yn prisio ei ffafr et 
nwcblaw pob trysor bydol^ yn gweddio arno am 
gynnydd gr^ ac am bob petb daionus, yn enw 
ei Fab, — bydded ddiogel gennych* eicb bod 
mewn ystad gr&s. Byddwch chwithau flfydd* 
lawn^ canys ffyddlawu ydyw ef a'cb galwodd : 
Hi kd ef monocb^ y mae ei ddaioni a brofasoch 
gymmaint hyd yn byn yn gwarantu hynny^ 
oddi eithr i chwi gilio yn ol i golledigaeth^ 
Gweddiwch ar Dduw, yn enw ei Fab, am bar* 
bans gymmortb yr Yspryd Glan ; deunyddiwch 
y gr&s a rodder i chwi^ byddwcb ddianwadal a 
disigl yn y fiydd, a helaethlawn yihhob gweith* 
red dda. Fy mrodyr, gwir ewyllys a dymun- 
iant fy nghalon a'm gweddi ydyw, ar i chwi oU 
dreulio y fatb fywyd ysprydol, ar fod i Grifirt: 
breswylio ynoch yn oludog ynihob doetbineb a 
daioni ; le, tyred, Arglwydd lesu, i galonnau y 
bobl byn, teyrnasa trwy dy Yspryd ynddynt, 
fel y byddont fy w i ti yn y byd trangeedig hwn« 
a chyd ft thi yn y nesaf, yn oes oesoedd. 



i3l 



PmBOBTB SVIZ 



OOBAITH. 



ESAT XXV. 9. 

ilV dydd hwnnw y dywedir, fFele, dyma ein 
buw ni; gobeithiasom ynddo, ac efe d'n ceidwr 
dyma yr Arglwydd; gobeithiasom ynddo, goffoledd^ 
HDn a Uawenychwn yn ei iachawdwriaeth ef. 

XTN rhag-weled, trwy ysprydoliaeth^ ddyfod- 
^ . iad y Messiah^ y mae 'r Prophwyd sancU 
aidd yn dechreu 't bennod k Ilefain ddefosiyn* 
6l, " O Arglwydd, fy Nuw ydwyt/' Dedwydd 
y w *r sawl afedraut ddywedyd fel hyn mewn 
gwirionedd, a fedrant edrych i fynu tu ar nef 
gyd k hyder gostyngedig a dywedyd, '* O Ar- 
glwydd, fy Nuw ydwyt, dyrcbafaf di, moliaoaf 
dy eiiw, canys gwnaethost ryfeddodau ; dy 
gynghorion er ys talm sydd wirionedd a sicr- 
wydd/* Y mae 'r ytnadrodd, y dydd hwnnw, 
yn bwrw at ddau ddyfodiad Crist, at ei ym- 
ddangosiad oyntaf yn y cnawd, a chyhoeddiad 
ei Efengyl yn Jerusalem^ pryd y gwnaeth Ar- 



238 



glwydd y llaoedd wledd o baBgedigion iV holl 
bobloedd, b. y. cyDDVgiad o r&s goladog: y 
inae 'd bwrw befyd at betb pwysiawr arall^ grf 
ei ail-ddyfodiad^ pryd y llwogc efe aogeu mewn 
baddagoliaetby ac y sych y dagrao oddi ar bob 
wyueb, ac a dynn ymaitb. warthradd ei bobl 
oddi ar yr boll ddaiar. Yn yr ystyr cyntaf, sef 
ei ymddangosiad yn y cnawd, y mae 'r Pro- 
phwyd yn darlunio 'r byfrydwch ft pba un y 
gwnai 'r ffyddloniajd yn y dyddian bynny, sef 
yr amser y ganwyd y Messiab, groesawu am- 
lygiad Crist ar y ddaiar; a cbyd &!r cyffelyb 
foddlonrwydd y mae 'r flyddloniaid ymbob oes 
yn croesawu amiygiad gallu Grist yn eu calon- 
nau sy yn eu gwneutbur yn abl i lefain, '' O 
Arglwydd, fy Nuw ydwyt." Yu yr ail y8t3rr, 
y mae 'r ymadroddion yn dangos ymha fodd y 
gwna pobl Dduw dderbyn ail-ddyfodiad ein 
Harglwydd, " pan dddl ef," fel y dywed St 
PanI, '* i'w ogoneddu yn ei saint^ ac i fod yn 
rhyfeddol yn y rbai oil sy 'n credu." Gyd A 
Ilygaid hiraetbus a breichiau estynedig bwy a 
groesawant ei ddyfodiad gogoneddus, &g dn ga« 
Ion bwy a gyd-dorrant allan mewn lief gorfoN 
edd» '* Dyma ein Daw ni ; gobeitbiasom ynddo, 
ac efe a'n ceidw : dyma yr Arglwydd ; gobeitb- 
lasom ynddo, gorfoleddwn a llawfnychwn yn 
ei iacbawdwriaeth eV Y fath fydd Uaiar-gAu^ 



239 



gwaredigion yr Arglwydd, gyd &'r cyfryw hy- 
der y dyrcbafant eu pennau ; a phwy ni ewyll- 
ysiai uno gyd a hwy yn y g&n yma? pwy ni 
chwentiycbai gyfrannu o'r gorfoledd, a dyr- 
chafu ei ben gyd a hyder cyffelyb? Ond ni thai 
ewyllysion, er dwysed. Er mwyn bod yn gyf- 
rannogion o wynfyd a breintiau 'r saint, rbaid 
bod gennych en cynbeddfau^ rbaid i chwi fedd« 
lannu yr un bawl i fod yn hyderus y pryd hwn- 
nw ag y maent bwy yn meddiannu : sail eu by- 
der hwy ydyw gwybod fod ganddynt bawl yn 
Ngbrist. ddarfod iddynt gael yr bawl yma 
trwy ddisgWyl am dano. Yn uyddiau eu cnawd 
bwy a edrycbent at Grist megis eu Duw a'a 
Hiachawdwr^ yr oeddynt yn byw mewn dis- 
gwyliad o'i ymddangosiad, fe ddarfu iddynt 
ymbarottoi erbyn ei ail-ddyfodiad ; ac o her-' 
wydd hynny y byddant yn dyrcbafti eu pennau 
gyd a llawenydd^ o berwydd bynny y llawen- 
ychant yn ei iechydwriaeth ef. Wrth drin y 
testy n yn yr ail ystyr yma, mi ddangosaf, 

I. Na rydd dim i ni wir orfoledd a hyder ar 
ddydd y farn, ond gwir hawl yn Ngbrist 

II. Na fydd gan neb wir hawl yn Nghrist 
lesu, ond y sawl sy yn awr yn disgwyl am 
dano« 

Yn sicr i|wn ni rydd dim wir hyder i ni ddydd 
y farn^ ond gwir hawl yn Nghrist; ac mi allaf 



dtfo 



diwanegu, ^r nid ydwyf ar fedr faelae(,hu ar y 
pwynt, na fedr dim arall roddi i ui foddlon- 
rwydd parbaus hyd yn oed yo y bywyd hwn. 
Yn ddis^u, y mae amry vir bethau yn difyrru me- 
ddyliau dynion ar brydiau^ c^sglu golud, dyr* 
chafu eu teuluoedd, meluswedd, mawredd byd-« 
ol, a chlod ; ond ni wna 'r boll bethau byn ma^ 
nynt yn gwbl ddedwydd hyd yn oed yn y byd 
hwn. Ond bvvriwch eu bod yn lied esn^wyth 
yn awr^ pa' sutt y clywant arnynt eu hunain 
ddydd y farn ? a ddyrcbafant bwy y pryd byn- 
ny eu pennau & Uawenydd ? a wna 'r pethau 
hynny a gyfrifent gynt yn fwya gwerthfawr, 
roddi iddynt yr apiser hwnnw gyaur a chym- 
mortb ? Pan welont Fab y dyn yn y cymroyl- 
au gyd a gallu a gogoniant mawr» pan glywont 
yr udgorn yn deffrpi 'r meini^j, pan deimlont y 
ddaiar yn patfu dan eu traed, y nefoedd yn di- 
flannUy yr elfennau yn toddi gan wir wres ; O ! 
a fydd hi y pryd hwnnw yn bleser ganddynt 
alw i'w cof cymmaint golud y darfu iddynt hel 
at ei gilydd, neu mor uchel eu gradd oeddynt, 
neu gypimaint oedd y byd yn eu canmol, neu y 
ipeluswedd y darfu iddynt fwynhau yn cu byr 
s^mser ar y ddaiar? a lawenycbant wrth feddwl 
mor llwyddiannus y buont yn trin y byd hwn, 
inor ffortunus y bu eu plant, mor llawen y treul- ' 
ia^pnt eu hamser ? Ow ! ni ddwg y ff^tji goffa** 



I • 



■ ^ ILL 



%ih 



dwriaeth ddim diddanwch y pryd ofiiad^^ 
bwn. Yn wir byddant oil wedi darfod; un 
peth yn uDig a fydd breseunol i'w meddyliam 
i|Q peth yn unig yn wiw ganddynt feddwl am 
dano. Dydd mawr y cyfrif a ddaeth : sutt y 
^ledraf ei gyfarfod? a faddeuwyd fy mb^chod- 
au ? ydwyf fi mewn cymmod k Daw ? a ddarfa 
i; mi gredu yndda ef yr bwn a gro^sboeliwyd^ 
9C felly a estynodd ei ddwylaw fel nofiedydd^ 
ac a ddarfu i mi ddwyn tystiolaetb o'r ffydd 
yma yi^ fy mucbedd ? Y sawl a fedrant fodd- 
loni eu cydwybod wrtb ymcbwilied felly^ bwy 
a|]ant byderu fod ganddynt bawl yn Ngbrist* 
Ynddo ef yn unig y mae maddeuant i'r pecluu 
dor; ynddo efyn unig, trwy ei waed a'i gyf- 
awnder, y mae Duw yn Dduw trugarog a tb^os*. 
turiol ; trwy ffydd yn unig yn yr lesu y ceir 
bawl yn ei waed a*i gyfiawnder. ^ mae rbai, 
gormod ysywaetb, yn gwnentbur yn ysgafn o 
iecbydwriaetb trwyddo ef ; rhy feilcLion i gan- 
fod eu diffyg a'u pechodau, ni ymofynant am 
^ddhad oddi wrthynt : o herwydd nad ydynt 
yti rbedeg i'r unrby w ormodedd pecbadurus ag 
amryw rai, neu o ran eu bod yn ddiniwaid neu 
yn bynaws eu natur^ y maent yn meddwl eu 
bunain ddigon baeddol^ a^ ydynt yn ddeUlion f 
ganfod eu bamrafael feiau a pbecbodau sy heb. 
eu dilcm trwy waed Crirt. a'i Yspryd. OvA « 

VOL. I,] 2 I 



t43 



yn awr yn esmwytk a difeddwli pa stitt y teim^ 
lant ddydd y farn ? yna eu catnsyniad a dder^ 
fydd, yr orchudd a osododd balchder o flaen eu 
llygaid a dynnir ymaith oddi arnynt, oferedd eu 
gphaitb annuwiol a fydd yn amlwg iddynt eu 
huDain ; hwy a g;aQfyddant fod Crist oil yn oll^ 
a bod bawl ynddo ef yn fwy gwerthfawr na 
deng mil o fydoedd. Hwy a lefant y pryd 
hwnnw, Pettasai gennyih yr bawl yma ynddo, 
mor byderus y gallasem sefyll o'i flaen, mor lla* 
wen y gallasem ddyrchafa ein pennau : wedi 
ein golcbi yn ei waed, a'n dilladu &'i gyfiawn- 
der, yn lie bod mewn braw rhag* ei ddyfodiad; 
yn He bod mewn arswyd fel byn ar ei ymddang^- 
osiad^ yn lie crynu ger ei fron, gallasem groes- 
awu ei ddyfodiad k cbjaniadau gorfoleddus, a 
llaweuycbu^nddo megis ein Prynwr. Fel hyn, 
y pryd bwnnw, y bydd i'r anedifeiriol a'r an- 
nuwiol, o'u banfodd, gydnabod mai bawl yn 
Nghrist yw 'r unig sylfaen gorfoledd a byder 
ddydd y farn. 

II. Ystyriwn na fydd gan neb bawl yn 
Ngbrist lesu y pryd bwnnw, ond y sawl a fydd- 
bnt wedi gobeitbio, neu« yn ol y cyfieitbiad 
Saesonaeg^ wedidisgwyl am dano a'i ddyfodiad. 
Y' mae "r ymadrodd disgwyl am Grist a'r cy- 
ffelyb yn ami yn y Testament Newydd megis 
yn n6d y.gwir.Grist'nogion: dywedir eu bod 



S43 



yn disgwyl am y Mab o'r nef, eu bod yn dis- 
gwyl am ymddangosiad gogoneddus ea Duw 
a'u Hiachawdwr; a'n Hiacbawdwr sy 'n cyng- 
hori ei ddisgyblion i fod yn gyffelyb i rai yn 
disgwyl am eu Harglwydd : ac felly yn y testya 
y darlanir y saint megis yn disgwyl am ea 
Hiachawdwr yn nyddiau eu cnawd. Y mae 
disgwyl fel hyn am yr Arglwydd yn cynnwys 
amryw bethau : 

1. Disgwyl am Grist sy 'n arwyddoccau cr^d 
gadarn y daw ef eilwaith, a chr^d am ganlyn- 
iadau mawr ei ddyfodiad* Y mae 'r gwir Grist- 
ion yn rhodio trwy ffydd, ac nid wrth olwg ; yn 
credu yr hyn a ddatguddiwyd yngair Duw, y 
mae 'n wir-gredu y daw Crist i'n barnu : tra bo 
rhai yn gofyn yn gableddus ac yn annuwiol. Lie 
y mae addewid ei ddyfodiad? y mae ef yn ei 
gymmeryd am wirionedd sicr y daw dydd yr 
Arglwydd : nid ydyw 'n ammeu ddim mwy y 
datguddir yr Arglwydd, ar y^ amser gosodedig, 
o'r nef mewn fflam ddn i ddial ar ei elynion, na 
phettasai 'r awr ofnadwy wedi dyfod, a'r lesu 
yn weledig yn y cymmylau. Ffydd sy 'n peri 
iddo edrycli tu hwnt iV yspaid amser a SI heib- 
io cyn ei ddyfod, ac i edrych ar ei ddyfodiad 
megis yn breseunol. Ond ffydd, heblaw ei 
bod yn canfod pethau anweledig megis yn wel- 
edig, a phethau pell megis yn agos, sy ganddi 

2 iS 



i^h^aa 



F 



^844 



gynneddf ar^I, sef ei bod yn gweithio 'd effeitll^ 
ibl ar y galon: egwyddor fywiol ydyw bi^ a 
sanctaidd ; y roae fai yn cynbyrfii dynroo i 
geisio 'r petbau y mae hi yn dangos en bod yn 
ddymunol^ er o'r golwg, ac i ocfael y petbaa 
drwg a ddatguddiwyd eu bod i ddyfod ryw 
bryd ar y drygionus. 

2. Y mae disgwyl am Grist, gan byimy, yn 
arwyddoccau nid yn unig grSd ddisigl o1 ddy-* 
fodiad, ond parottoad hefyd erbyn y pryd fawn- 
nw. Y mae V gweinidog sy 'ti didjgWyl am iei 
Arglwydd nid yn unig yn disgwyl y daw ef, 
ond yn ymegnio i fod yn barod erbyn y delo. 
Pe ddarfu i*r morwynion caH, y rhai oeddynt 
yn disgwyl am ddychweliad y priod-fab« gym- 
meryd olew yn en lampau ac yn eu Uestri hefyd, 
fel y byddent barod , deled jt awr a fynnai, i 
fyned gyd fig ef i'r wledd briodas. A'r rhai 
hynny a ddarlunir yn y testyn megis wedi bod 
yn disgwyl am eil Duw, oeddynt yn sicr yn 
ymbarottoi ar y ddaiar erbyn ei ddyfodiad. 
Chwiliwn, ynteu, beth yw *r parottoad yma. 
!Pwy y w 'r rhai hynny sy 'n awr yh ymbarottoi 
erbyn y delo 'r barnwr mawr ? Y sawl ydytit 
bwy sy 'n byw trwy ffydd ynddo cf, y sa:w1^ 
gan gydnabod eu mawr wendid a'u pechadur* 
iMrwydd, ydynt yn ceisio ganddo ef faddeuant 
a nerth. Y gwir Gristion ydyw hwDdW {fy 



^ V 



2»5 



nirodjrr^ 63^ wch sr y nodauj isy wedi ymivMbod 
ft phecSiod yn ei galoii, ac & ffjrtdd pechod fn 
d facbedd^ er hynny yn cydnabod ei bun yn 
bechadurus ac yn ddifiyg^ol, yn cydnabod ei 
ied wedi gwnentbur amrafael bethan na ddyi^* 
asaij li gadael aneirif o bethan dyledns beb eu 
gwneutbur^ ac nad oes iechyd ynddo : y Biae;^ii 
llefain fel y Publican edifeiriol, ^'O Ddnw^ 
bydd drogarog wrthyf becbadur," <Ta byddo 't 
lin afinser yn dyfod at waed Crist iV olchi oddi 
y^rtlh enogrwydd pechod, ac i buro ei gydwy- 
bod oddi wrth weitfaredoedd meirwon, i wasa«- 
&ethu 'r Duw byw. Trwy Grist yn nnig y 
toae 'n dyfod yn hyderus at orsedd gv&s, amo 
ef y gosodwyd ei obaitb, oddi ^riho ef y nrae 
ei lonyddwch a'i lawenydd yn deilliaWj ar tSrist 
yn nnig y mae *n ynigynnal am rfts i wneutbnr 
ei galon yn dda ac yn sanctaidd^ ac i fod yn 
abl i o^cfafygu 'r diafol^ y byd, a'r cnawd. Am 
y rhad yma mae 'n gweddio beunydd, ac yn 
ceifiio ei chwanegn trwy ddyfal ymfarfer 4*r 
itaoddion gosodedig oM. Y cyfryw yw 'r gwir 
GHstion : y ndae 'n byw trwy ffydd yn Nghrist^ 
yn credti y da^ €f^ a thrwy ffyddkwvi iifudd-> 
dod iV orcbymyniovi, ac yn hyderu ar ei gyf- 
lawQ^da: ef am dderbyniad^ y mae 'n ymbarotftoi 
yn egniol erbyn y delo ef. 
3. <jreUtd chwanegn jun gynneddf aErall agyn- 



246 



nwy«r yn yr ymadrodd disgwyl am yr Ar- 
glwydd a*i ddyfodiad, hyony yw^ amyneddgar 
barbad yn gwneuthur daioni. Y mae gwir 
ddisgyblioQ Crist, .nid yn unig yn creda y daw 
efy ac yn ymbarottoi^ y maent befyd yn djsgwyl 
mewn amynedd am ei ddyfodiad. Nid ydynt 
yp anfoddloni dan eu profiadau, nag o berwydd 
Y gwasanaeth a ofynnir ganddynt ; y roaent yn 
foddlon i ddioddef pwys a gwres y dydd. Ond 
hwyrach eu bod yn nycbu dan glefyd, neu yn 
dlodion, neu 'n cael anghlod adhaeddol ; ewyll* 
ysient wyrach gael terfynu ar eu. profiadau; 
ond y maent yn gadael yr amser aV moddionar 
law Duw^ tra bo eu gobaitb a'u ffydd yn eu 
cynnal. Y mae 'n atgof ganddynt befyd gybyd 
y bu 'r Arglwydd yn disgwyl am eu bedifeirwc^ 
hwy, ac ni fedrant hwythau amgen nag aros e- 
wyllys da yr Arglwydd. A dybiant hwy 'r 
amser yn hir i ddisgwyl wrth Grist am ei belp 
i'w cyn^mortb, ac ynteu wedi disgwyl gybyd 
amjser wrthynt bwy ? Ni wnant felly^ ppd Il^f* 
ant, Nid fy ewyllys i, ond dy ewyllyg di a 
wneler ; yn ol dy ddoethineb ymddwg tu ag at^ 
torn, pa un bynnag ai ysgafnbau ar ein dioddef* 
iadau; ai peidio ; ni a ymddiriedwn ynot ti> gaa 
fod yn sicr iawn y troir ein dioddefiadau yplla- 
wenydd ar dy ddyfodiad di i farn, y pryd. yr 
ydym yq gobeithio ac yn disgwyl am dano. 



1847 



Amlwg yw, gan hynny, ^odau 'r gwir Grist- 
'nogion : y maent yn credii 'n ddiysgog y daw 
Crist yn farnwr; ac yn credu hyn, y maent 
trwy r&s yn ymbarotioi erbyn y delo, y maent 
hefyd yn ddlirvrgnach ac yn amyneddgar yn par- 
hau 'n ffyddlawn hyd y diwedd. Y rhafn jvr 
J sawl sy 'n disgwyl am yr lesu; ganddynt 
hwy, a hwy yn unig, y mae hawl yn Nghrist, 
canys hwy yn unig sy 'n gwir gredu ynddo^ yn 
ei wasanaethu a'i anrfiydeddu, ac yn ufuddhau 
iddo mewn gwirionedd. A pban ddelo eu 
Hiachawdwr ddydd y farn, raj wr fydd eu gor- 
foledd a mawr eu Uawenydd, bwy a lefanf^ 
*' Wele ein Duw ni ; gobeithiasom ynddo, ac efe 
a'n ceidw/* Ond y rhai oil sy heb fodyn gy- 
fielyb Grist'nogion, hwy a fyddant yn Uawn o 
gywilydd ac o fraw ar ei ddyfodiad ; canys hwy 
a wyddant nad eu Duw hwy ydyw ef, na ddar- 
fu iddynt obeithio ynddo na disgwyl am dano 
ar y ddaiar, na cbredu 'n ddiflTiiant y deuai.ef 
iV barnu ; ni wnaethant eu hunain yn barod 
erbyn ei ddyfodiad ; yr oeddynt yn caru 'r byd,- 
yn ufuddhau i'w chwantau, yn rhoddi 'r rhwysg ; 
i bechod, neu 'n cyfrif eu hunain yn berffaith 
gyfiawn ; nid oeddynt yn prisio Crist a'i gjf- 
iawnder, nid oeddynt yn ceisio hawl yn ei waed 
i olchi ymaith eu haflendid^ ni weddient am 
r&s i buro eu calonnau balogedig^ nid oedd ef . 



S49 



jft ea meddylian er *djni pwrpa» efeitbiol ; a 
pha SQtt yotea y dioddefiioi ei bresennoldeb ? 
pa kyder a fydd ganddynt pai^ ynddangoso ef ? 
a lawenychaot hwy a gorfoleddu yn ei iachawr 
dwriaeth ? O nid ydy v 'n bosibl i hyany fod 
Hwy a fyddant yn orcbaddiedig ft chywilydd 
a dychryn^ safaat yn fud o'i flaen ef, cbwen- 
nychant. ond chwennych yn ofer a wnant, i'p 
mynyddoedd a'r creigiau syrtbio arnyut a'u 
caddio rhag Hid yr oen. 

Of if Hirodyr, ydych cbwi yn disgwyl am 
Grist ? ydy<:b cbjri yn credu mewn. gwirionedd 
y daw efe ? ydych cbwi yn ymbarottoi erbyn y 
delo, ac felly yn gallu gobeithio am dano ? Pe 
denai efe yr awrbon^ tra 'r ydwyf yn pregethu t 
cbwi, ymha gyflwr y cai ef cbwi, feddyliecb ? a 
f^drecb cbwi ddywedyd wrtbo yn byddnis, er 
yn ostyngedig, Fy Nuw i ydwyt, fy Nuw yr 
hwn yr oeddwn yn ei addoli, yr lachawdwr yr 
bwii yr ymddiriedais ynddo? a fedrech cbwi 
ddywedyd wrtbo ef yr bwn sydd yn cbwilio 'r- 
galon, Gobelthiasom am danat? Os ar ol gblE^ 
yn y cwestiwnau byn, eich calon a'ch condem- 
wa> O ystyriwcb y perygl anfertbol yr ydycb 
ynddo; ystyriwcb yr awrbon, tra bo aroser 
gennych: gwnewcb eicb galwedigaetb a'ch 
betholedigaetb yn sicr, tra galloch ; ceisiwch 
fed yn gydoabjrddas % leau Grist, ceisiwch d. 



'*. 



-^ 



249 



adnabod ef a grym ei Efengyl. Os bydd geu- 
nych wir wybodaeth o hono^ ac o rinwedd ei 
r4s, chwi a dlwch groesawu ei ddyfodiad k 
gorfoledd, Y mae efe yn agos at y saw! oil 
sy 'n galw arno» y mae 'n sefyll wrth ddrws y 
galon ac yn euro am dderbyniad. O derbyu*- 
iwch ef eich Duw a'ch Brenhin: efe^ yr hwa 
sy 'n disgwyl i fod yn lachawdwr i chwi, a 
ddaw ry w bryd yn Furnwr : os gwnewch chwi 
yn awr gredu ac edifarhau^ efe a edrych arnoch 
chwi y dydd hwnnw gyd ft boddlonrwydd, 
a chwithau a'i canfyddwch ef gyd dg hyfryd- 
wch roawr. Duw a ganniattao ar fod i chwi 
ymbarottoi yn y cyfryw fodd. A chwychwi 
sy 'n gobeitfaio am dano^ a chennych sail dda 
i'cb gobaith, cofleidiwch y gobaith hwn yn a- 
wyddus ; deliwch eich hyder yn gadarn hyd y 
diwedd ; na ddiffygiwch yn gwneuthur daioni ; 
ceisiwch gynnyddu fwy-fwy beunydd mewn 
gr&B, a phrofiadol wybodaeth am lesu Grist; 
ac felly ar ei ddyfodiad^ chwi a'i cydnabydd- 
wch ef am eich Duw, ac yntau a'ch cydnebydd 
chwithau am ei etholedigion. 
VOL. I.] 2 k 



»»■ 



250 



^li']b«l6«lB ttxrttt. 



CARIAb. 



'St. Leo 'X. Sfr, 
Dos, a gwna diihau yr un modd. 

J J N peth a fwriadwyd gan ein Hiacbawdw'r 
yn traethu 'r ddammeg yma, allan o'ba an 
y cymmerwyd y teslyn, oedd dangos fod pob 
dyn sy mewn eisiau o'n cymmorth^ yn lie cym- 
inydog i ni. Yr oedd yr luddcwon yn gaeth 
lawn yn cu meddwl ar y testyn yma ; yn tyb- 
ied ei bod bi yn llawn ddigon iddynt gara y 

* # 

rbai o'r nn grefydd ac o'r ungenedl^ ond am 
eraill^ yr oeddynt yn eu dyfrif yn anheilwrigoli 
hevryllys da a'u cynimwynas. Yr luddewdb 
Ilygredig wrth yr enW cymmydog a ddeall^nt 
eu cyfeillion a'u ceraint^ eu brodyr wrth natilr» 
eu cymmydogion yn trigo yn agos attyAt/ at thai 
o'r un grefydd. Ein Hiachawdwr, trwy 'r 
ddammeg yma^ a'u dysgodd bod dieithriaid ac 
estroniaidy ac hyd yn oed gelynion^ ie, pob dyn 
mewn eiaieu o'n cymmorth a'n trugaredd^ iV 



251 



cjfrif ac i*w hedrych aroynt megis ein cjrm- 
mydpgion, I ddangos ac i wneuthar hyn yn 
amlwg, y mae *n Hlachawdwr bendigedig yn 
tr^ethu ar ddainmeg hanes luddew a syrtbiasai 
yinysg Uadron^ ac wedi ei yspeilio^ a'i arcbolli^ 
ac yn druenus iawn ei gyflwr^ a gafodd ei es-» 
geulusp gan ei gyd-wladwyr, a'i adael yn ddi- 
g^mmorth; ond Samariad, un o'r bobl oedd 
mewn cymmaint gelyniaeth k^t luddewon a a- 
chos crefydd. nad oeddynt yn gwneuthur y cym* 
mwynasau lleiaf Fw gilydd, (yn gymmaint a bod 
y wraig o Samaria yn rhyfedda ddarfod i'a 
IfiacfaaYirdwr^ ac yntau yn luddew^ ofyn dwfr 
^anddiy) y Samariad^ meddaf^ wrth fyned y 
nordd honno, a'i gwelodd ac a dosturiodd wrtho ; 
fe aeth yn feddyg iddo gan dywallt olew i*w 
archollion^ fe ddangosodd ei bun yn wir gym- 
inydog iddo gan ei ddwyn i letty, yn cymmeryd 
gofal ei bun p bonaw, ac yn addaw talii i'r licit- 
tywr betb bynnag a dreuliai yn ycbwaneg a'i 
achos. Dyma «iampl o wir gariad Crist'nbgol^ 
frodyr ; a chyn dangos i cbwi modd y portrei* 
edirein Hiacbawdwr bendigedig, y Samariad 
da a dosturiodd witliym ni pan adawsid ni yn 
ddiymgeledd gan y ddeddf, mi jielaetbaf ryw 
ycbydig ar yr addysg a geir yn y ddaQimeg a'r 
hanes yma ynghylcb cariad Grist'nogol i'n cypi-' 
niydogion^ sef i'n cyd-greaduriaid, dyledswydd 

« E 3 



«ss 



btrys&wr iawn ar Grist'nogion, beb ba on oid 
yw ein fiydd ond marw, a diffrwyth, a diles. 
CaoySj deliwch sylw, er mai on diben o'r gyf- 
raith foesol^ cystal ac o'r seremoDiaa, oedd ein 
dwyn at Grist, trwy ddaogos i ni nad ydyw 'n 
bosibl i ni gyfiawnhaa ein hnnain, o herwydd 
nas gallwD ei chyflawni 'n gwhl ac yn ddi-dor ; 
ond ar ol i ni ddyfod at Grist, a chael ein cyf- 
iawnbau ganddo, a'n cymmortb gan yr Yspryd^ 
rbaid i ni gymmeryd y gyfraiih foesol, jn ei 
phnrdeb fel y traetbwyd hi gan Grist ei hnn, 
yn rheol i*n bnchedd ac yn llusem i'n traed, 
rbaid i ni ymegnio, trwy gymmorth yr Yspryd, 
i'w cbadw oren fyth ar a allom, gan gyiinyddn 
bennydd mewn sancteiddrwydd a duwioldeb, 
beb gleimio dim, ond ymddiried i Grist am 
dderbyniady gan gydnabod yn ostyngedig ein 
haneilyngdod ein bnnain. Gan -gofio byn yn 
ivastad, sylwn ymhellach ar yr addysg a roir 
mewn perthynas i'n dyled tu ag at ein cymmy^ 
dog : dysgwn, ynteu, yn 

1, Fod pob un sydd mewn matb yn y byd o. 
helbul iV edrycb arno megis ein cymmydog, ac 
i*^ gynnorthwyo gennym byd lie galloni. Nid 
dros un genbedl y bu i'n Hiachawdwr bendige- 
dig farw ; fe a garodd ddynolry w oil, ac fe am- 
canodd achub pawb o bob. gw lad a dderbynient 
ei driigaredd yn fiyddlawn. Ninnap a ddylem 



853 



hofH a dangos ewyllys da i bawb^ a pharodrwydd 
i wneuthur pob daioni ar a allom. Os gwnawn 
felly o gariad iddo et^ gan lesu eiD cyd-greadur« 
laid, er ei fwy n ef, yn eu cyrph ac yn eu heneid* 
lau, oi chollwn mo 'n gwobr. 

2. Ni a ddysgwn oddi wrth y ddammeg yma/ 
nad ydyw gwahaniaeth mewn crefydd yn ein 
hesgusodi rhag gweithredoedd o gariad to ag at 
y sawl a fo mewn eisiau o'n cymmorth ac mewn 
angen. Ein crefydd sy 'n drogairedd i gyd, ac 
yn gorchymyn pawb i*n tosturi sy mewn trwbl 
ac yn ddiymgeledd, pa nn ai dieithriaid, ai es-* 
troniaid, ai paganiaid, ai hereticiaid, ai cyfeill- 
ion, ai gelynion, le, pa un bynnag ai daai drwg, 
dqwiol ai annuwiol, rhaid i ni wneuthur daioni 
i bawb, rhaid i ni yn hyn ddilyn ein Tad nefol; 
yr hwn sydd yn peri i'w haul godi ar y drwg 
a'r da, ac yn gwlawio ar y cyfiawn a'r angbyf- 
iawn. Peth rbyfedd iawn i feddwl am dano 
ydyw, nad oes dim yn magu mwy cAs a gelyn- 
laeth rhwng pobl na gwahaniaeth yngbylch 
crefydd ; bid sicr gennych fod naili aibalchder, 
ai elw, neo hunan-gariad, yn brysur ar waith 
yn y cyfryw achos, caiiys sutt amgen y medr 
un dyn gashau un arall o herwydd ei fod yn 
cymmeryd y ffordd debyccaf yn ei dyb ei bun i 
safio ei enaid anfarwol? ^'Ni wyddoch o ba 
yspryd yr ydycb/' meddai ein Hiachawdwi" 



t 



£54 



trrUi*€i ddiigyUioo, pan fyoDCDt alir un Hok 
0> aef i ddinystiio 'r Samariaid ni dderbyiiieiit 
! Grist u herwydd fod ei wyneb jb toeddo ta a 

' Jerwaleoi. Ac felly y gellir dy wedyd wrth y 

\ aawl By ^n casbao yn lie gwueutbor daiooi it 

I rbai ay *a angbyttoo k hwy mewa opuiiwiiaa 

' efefyddol, ac oid wytach ar bwyntian disylwedd 

' ddigoa, ar bwyatiaa at fedr syowyr dyo ddi* 

beooo V ymrafaelioo ya ea cylcb. Yr oedd y 

4iigyblion^ ya wir, er yo eaog o yspryd djulgfif 

f a cbrealoo, ya fwy esgasodol mewn rban, a 

berwydd iddynt bwy gyabyrfa wrth wded 9i| 
Meritr aefol ya cael ei wrthod a'i ddinnygp ; 
oad, ysywaetb, y mae Crist'nogion ya creplpoi 
wrtb eu gilydd^ aid o aoibarcb a ddi^pgoswyd 
iV Hiachawdwr» ood o acbos bod erajU yn e^ 
pooio rbai oV ymadroddioo aid yn yr ua, ^styjr 
& Bh«r, er aid bwyracb yngyttuo loewp pw^nt- 
iau sylweddol. Fy oirodyr, ni ddylai byu mp'r 
body y mae 'n groes i daogQe/eddol yspryd y; 
Efengyl ; geUid ei dyhied ya zel> OAd zel <beb 
wybodaeth ydyw ef yo awl, ac y,a sjcr iawn 
beb gariad ; gan hyany, dylid edryqh yn graJBT 
ar ein xalonnau, a cbeisio jtrwy ^ymcnprth yr 
Y«pryd Glan ddatwreiddio n^alais a phob e- 
gwyddor ddrwg allaa o ho^nyot, a'u llenwi o'r 
yspryd nefol pedd gaa y Samariad da yn y 
ddainnieg. O ddyn, da y<gwaeir yn tpsturip 



e§B 



^th y sawl yr wyl yn tybtefl em bod mevm iy*. 
'wyllwdh ate amryfasedd<; 4a y gw«eir^ ^os w^ 
yn ceisio itiewri arafwdh a dharedigrwydd «« 
^ydfatsrelyd oddi wrth eu cyfeitiarai, oaoys ifietfi 
'dymunol iawn ydyw fod nndeb -qrefyddol y» 
tiheulo Crislt f'oirdna ddigia wrtbynt, na cbreu*- 
iona, o herwydd Daw sydd i'^ barnu, a vhw 
Bu hunam sydd i «€fyll ac i attdb o flaen .ea 
"barnwr am eu gweithredoedd ac am eu opioi- 
ii/mau. Os clywi idy bun yn cyffroi o ddigo^ 
iaidt tu ag stttynt, mae lie i ti ofni ddarfod i^ 
^elyn mawr dy dwyiloi feddwl fod gennyt 2»l, 
tra *r t>edd bcllchder, neu dhwant i elw, fien 
batur ddrwg yh dy gynbyrfu. Ond digon >bell- 
^ch ar y pwnge yma. Yr Argi wydd a' roddo i 
ni oll^rSs i deimloac i ymsyniad yn gywtr ya 
yv acbos yma, fel y Samartad da. 

3. Ni a ddysgwn oddiwrth y ddamm^ yma 
Tod gwir Ortst-nogol gariad yn rhiuwedd Vq 
•fhydd ni yn brysurar waitb. Nid yw 'n ym^ 
Yo^ddYmii ar «iriau tosturidl yn uflig wrth y ry€h 
tuddiedig mewn galarus deimlad droetynt, ond 
'me^n gweithredoedd bael a ehynnorthwyt^L 
Y mae 'r'Samanad yn y.dckmmeg yn siamj^Io^r 
tbfnwedd t)diaetb ben yn ei pherffeitbt wydi) t 
dyma'^fe yntroi'ci'jolwg ary dynan truan^ qn o 
^lynion tjbwerw ei genfaedl, dyma ei-draed^yn 
prysuro atto» ei ddwylaw yntywalit'^w 4i 



256 



gwin iV friwiau, ar 61 hynny dyma fe 'o ei os- 
od ar ei anifail ei bun^ yn vi ddwyn i'r lletty^ 
yn aros gyd Ag ef y ooswaith honno, a'r boreu 
wrtb ymadael yn gadael arian gyd k'r Uettywr, 
gao ei siarsio i gymmeryd gofai o hono^ ac ya 
addaw talii yn ol iddo faint bytfnag y trenb'ai 
ycbwaneg yn ei achos. Dyma garedigrwydd 
teilwng iawn i ni ddilyn^ caredigrwydd ni cbeir 
mo 'i fath yn gyffredin ; ond dyma 'r egwyddor 
a ddylai. weithio yngbalou pob gwir GristioOy 
ac hebddi ni th&i na gwybodaeth, na pbroffes/ 
na zeh nid ydyw 'r cwbl ond fel efydd yn seiuio 
neo symbal yn tingcian. Gan bynny, O ddyn^ 
dos ditbau a gwna yr un modd. Os gweli dy 
elyn yn newynog, portha ef ; os yn sychedig^ 
dyro iddo ddiod; gorchfyga ddrygioni trwy 
ddaioni : os gweli estron yn gystuddiol ac yn 
gyfyng arno, O na ddos heibio iddo druan, fel 
y Lefiad anrhugarog, nid hwyracb yn troi ei o- 
Iwg yn rhagrithiol tu a'r nef wrth fyned beibio, 
ac yn meddwi ei bun yn rby sanctaidd i nesbau 
at y fatb un ; ond dos di a thrugarba wrtbo, a 
gwna gyromaint ar a elli i esmwytbau er ei gys- 
tudd. Os rboddi gwpanaid o ddwfr» ygym- 
mywnas leiaf er mwyn Crist, ni cbolli dy wobr. 
I^ilyn* gan bynny^ O ddyn, y Samariad daionns^ 
a'tb Dad nefol a'tb wobrwya yn belaeth er 
mwyn dy lacbawdwr^ 



257 



Ar ol dangos i chwi rym y biampl odiaetK 
yma Teh hatinog i weithredoedd da, mi espon*- 
iaf y ddammeg yn ysprydol, ac nid yn ol y 
llythyren. Ac a wyddost ti, O ddyn, pwy 
a ddarluniwyd gan y truan yma, yr hwn y bum 
i yn traethu ci hanes i chwi ? Dy enaid dy 
hun, tydi yw'r gwr! Pan oedd ein cyndad 
Adda yn naeddiannu trysor o anfeidrol werth, 
sef sancteiddrwydd a diniweidrwydd, y diafol 
aV angylion, y lladron rhein'y, a i hyspeiliodd 
ef a'i hoU heppil o'u cyfiawnder, gan eu clwyfo 
ft phechod, a'u rhwymo mewn anwiredd, a'a 
gadael yn banner marw, yn Uwyr gystuddiedig* 
a;c yn anabi i achub eu bunain. Yn y cyflwr 
athrist yma, beth a fedrai dyn wneuthur? nis 
medrai ddy wedyd. Mi wnaf y peth a'r peth os 
gwnei di fy helpu ; nis gallai wneuthur dim at 
ei iechydwriaeth, ond yn teimlo poen a dolur 
pechod, ocheneidio hyd ei ddeng mlwydd a 
thrugain^ ar y mwyaf, ac yna drengi dros byth. 
Pan oedd dyn truenus wedi cwympo ac yn gor- 
wedd yn ddi-ymgeledd fel byn, fe roes yr Ar- 
glwydd oruchwyb'aeth Moses, yr hyn a ddeallir 
yn ysprydol wrth fyned heibio o'r Lefiad a'r O- 
ffeiriad. Ofer ydyw ofFrymmau a gweddiau 
deng mil o offeiriaid^ ofer ydyw brasder anifeil- 
iaid, a gwaed ^yn a hyrddod (portreiadau 'r 
aberth mawr) 1 ddileu, o honynt eu hunain^ eu- 

VOL, I.] 2 L 



258 



-ogrwydd y pechadar, ac i'w ddwyn yn ol iV 
ystad ddcdwydd gynt, yn ofer y mae 'r Lefiad 
yn darllain y gyfraith, ac yn dymuno ar y pech- 
adur godi a gwneuthar y daioni ar a allo^ cadw 
y gorchymynion a rhodio yn hoU ddeddf yr 
Ai^lwydd. Wrth natur, llygr^ig fel y mae 
hi, nid oes ganddo mo 'r gallu, ni fedr wneu- 
thur dim cymmeradwy yngolwg yr Arglwydd, 
nes ei fywiogi a'i adnewyddu gan yr Yspryd 
Glan. 

Nid hwyrach bod rhai o honoch yn barod i 
lefaid, Myfi yw 'r dyn sy wedi syrthio ymysg 
lladron, wedi colli fy hoU ddiniweidrwydd a'm 
eyfiawnder, wedi fy ngblwyfo yn ddwys a'm 
gadael yn ddiymgeledd; yr wyf wedi ymddiei- 
thrio oddi wrth fuchedd Dduw, ac yn banner 
marw, a'r moddion oddi wrth ba rai y disgwyl- 
iwn ymwared sy wedi myned heibio, gadawyd 
fi yn enaid noeth, di-gymmorth, ar soddi mewn 
distryw yn dragywydd ; ac yn awr, pa betha 
wnaf fi ? Wele y Samariad da yn nesbau at- 
tat ! Yr lesu y w 'r Samariad da yma, yr lach- 
awdwr yr hwn y darfu i ti ei ddrygu fwy trwy 
dy becbodau nag y darfu i'r luddewon erioed 
ddrygu 'r Samariaid : etto y mae 'n edrycb ar- 
jiat, yn gweled dy enaid yn barod i'w chyfrgolli, 
y mae 'n disgyn o'i orsedd yn y nef i ddangos i 
ti drugaredd. A ydyw dy archollion, dy friw- 



259 



iau yn boenus gennyt? Fe a dywallt ei \eaed 
ynddynt fel gwin ; fe a'th gynnal 4'i ddeheulawi 
O bechadqr truan, di^ymmortb ; ei r4s a fydd 
debyg i olew^ fe a enneinia dy friwiau kg ef, ao 
a'tl^ddadebra. 

Ond ti a ddywedi, Fe ddarfu i mi ei wneuthur 
yn elyn i mi^ ac nis gallaf ddisgwyl trugared4 
ar ei law, rhyfyg fyddai i mi ei ddisgwyl. Na 
ddywed fe)ly : mae 'n tostqrio wrthyt^ onite pa<» 
faam y daethai i lawr attat ti, aq attorn ni oil, \ 
ymweled k thnieni dyn ? a phahapa^ os amgen, 
y mae 'n lleftira mor gysurlawn wrthyt ? Ni 
edliwia i ti dy gamweddau a ^^naethost^ ac ni 
chofia dy anwireddau mwy. Wyt ti yn noeth, 
ac wedi dy yspei}io, ac yn gorwedd yn druenup 
aruthr dy gyflwr? Darfa iddo ef hongian yti 
noeth ar y groes, ac y diosgwyd o'i ddillad ga^ 
y inilwyr, gael i tiymwisgo yn ei fantell ef, ei gyf?- 
iawnder perffaith a phur. A ydwyt ti mewa 
poen? ei law waedlyd wedi ei dodi wrth dy 
galon a'th ddadebra« A ydwyt ti yn gaet|i 
mewn rhwymau pechod ? efe a'th wna yn rbyd4. 
Ka bydd ofnus ynteu, edrych arno ef a ddarfi(i 
i ti waou trwy dy becbodau^ a chrSd yn yr Ajh 
glwydd lesu, a cbadwedig fyddi. Wrth fel yr 
ymddygodd y Samariad da, y mae Crist ya 
dungos sutt y mae ynten yn ymddwyn tu ag at 
bechadoriaid : ar ol tendio ar y dyn yn dyner*- 

2 l2 



I 



260 



garedig ac yn ofiilas^ a dyfod ag ef mewn rhyw 
fesur atto ei ban, y mae 'r Samariad yn ei osod 
ar ei anifail ei bun, gan gerdded yn ei ymyl nea 
dyfod ag ef i'r Hetty, yno ar ol aros noswaith 
gyd &g ef, y mae ef wrth fyned ymaith yn rboddi 
arian i'r Ilettywr ac yn ei siarsio i ofalu drosto, 
ac yn addaw talu iddo beih bynnag adrenliai 
yn. ychwaneg. Mor fanwl y cysgodwyd ein 
Samariad da ni, yr lesu bendigedig, yn y ddam- 
meg yma. * Fe ddiosgodd ei bun 6*i ogoniant 
nefol i orchuddio pechaduriaid, fe droediodd 
ar byd y byd bwn yn flin ac yn Iluddedig, . er 
cael o bechadurus eueidiau eu dyrcbafa yng« 
herbyd ei freicbiaa ef i'r nef ; aC fel y mae 'n 
siarsio ei weinidogion i gymmeryd gofal o'r e- 
neidiau y darfu iddo alw trwy ei Yspryd, *'Cy- 
surwcb, cysurwcb fy mhobl, meddyr Arglwydd,** 
ac yn gadael gyd k gweinidogion ei Eglwys, yr 
hon yw ein iletty tu yma i'r bedd^ alluy ac an- 
nogaeth, a benditb^ fe a ddywed« Pa beth byn- 
nag a dreuliech yn ychwaneg^ pan ddelwyf dra- 
chefn^ mi a'i talaf i ti ; fel pe dywedasai^ Beth 
bynnag a dreuliech mewn llafar, mewn gofal, a 
gwyliadwriaetb^ ac amynedd, mi dalaf i cbwi 'r 
cwbl y dydd diwaethaf. Ac yma gwelwch he- 
fyd sutt y mae ef yn dyrchafu ei rad r&s trwy'r 
boll ddammeg : nid ydy w ef ddim yn dywedyd 
ddarfod i'r Offeiriad a'r Lefiad^ neu un o'i gy- 



■^^^■'— ,^^fc^— J^,- AJM^».^ - .,.»»^ 



J 



261 



feilliun^ ei helpu, ond Samariad^ un a allasai 
fod*yn elyn jddo, a'i adael yn ei gyflwr diym- 
geledd. A ninnau, er y gallasem edrych am 
ddial yn He trugaredd ar law Duw, etto fe 
fydd gwych ganddo ef gyfiawnbau 'r annuw- 
ioly trugarhau wrth ei elynion^ a gogoneddu ei 
hun trwy ddodi i lawr ei einioes drostynt pau 
yr oeddynt hwy yn feirw mewa camweddau a 
phechodau. 

Chwy-chwi, gan hynny, sydd wedi dyfod 
trwy r^ i weled eich noethni wrth natur, gwy- 
byddwch fod i chwi fantell i'w chael i'ch gor- 
chuddioy sef cyfiawnder Crist: na cheisiwch 
eich gorchuddio eich hunain k dim arall^ ''can- 
ys gwae 'r meibion cyndyn/' medd y Propbwyd 
Esay, *^a gymmerant gyngor, ond aid gen- 
nyf fi ; ac a orcbuddiant & gorchudd^ ac nid 
o'm hyspryd i." Cyfiawnder Crist yw 'r fantell, 
y wisg briodas, sydd i'w cheisio gennyt ti yn 
bennaf dim, yn ol cyngor yr un Duw, " Yr 
wyf yn dy gynghori i brynu gennyf fi ddillad 
gwynion, fel y'th wisger, fel nad ymddangoso 
gwarth dy noethder." Pob un a gredo ynddo 
ef, ni chywilyddir. Na wrthodwch, garedig- 
ion, gyngor yr Arglwydd ; ond derbyniwch a 
chofleidiwch yr iechydwriaeth rad a ddarpar- 
wyd i'ch heneidiau. Chwi eneidiau areholledig, 
ay 'n cwyno, gan ddywedyd, *' Fy nghleisiau a 



262 



][ygr«sant ac a bydrasant^ gan fy ynfydrwydU : 
fy arGboIl a redodd liw nos^ fy enaid a wrthod- 
odd ei ddiddanu.'* O paham yr ydych yn 
cwyno fel pe nad oes balm yn Gilead, ac heb 
yr un meddyg yno? Chwi a glywsoch am yr 
)l^su, a inodd y darfu id do iachau Ilaweroedd 
p*a defy dau: pe medrech neshau at gyffiniaq 
y w]ad dda» ac yinddiddan k'r eneidiao gwyn- 
fydedig sy wedi cyrhaedd yno trwyddo ef, dy- 
wedaj s^mryw bod hwythau gynt yn eich cyflwr 
cbwi yn arqholledig ac yn banner marw, a dar- 
fod iV Samariad da, wrth fyned heibio^ doQturio 
wrtbynt a'u hachub. Ac felly y dywedai Iki- 
ireroedd sydd etto yu y diffeithwch, yn troed- 
po at y Gaanan nefol, Tlodais^ mewn trwb! yr 
oeddwn^ ac efe a'm bachubodd. Na fydded i 
fawredd eich pechodau eich digalonni ; yr yd- 
ych byd yti byn allan o uffern, Q brysiwch i 
(ddjrchwelyd ^t Grist cyn can 'r drws, cyn i ups 
angeo ddyfod> fe all ddyfod yn bur sydyn a dl- 
ddisgwyl. A chwy-chwi, eneidiau dedwydd. 
My yn cydnabod ddarfod i chwi gael trugaredd^ 
acbennych obaith da, chwy-chwi sy weditein*- 
lo caredigrwydd y Samariad da yn tostnrio wrth* 
ych pan oeddych yn gorwedd yn archolledig^ 
nid yn uqig yn banner marw, ond yn llwyr 
feirw mewn camweddau, y diafol wedi eich di- 
psg a'ch byspeilioy dangoswch eich diolcbg^ar- 



263 



wch Tr lachawdwr trwy helaethrwydd mewn 
daibni : cjfododd arnoch chwi k meddygiQiaeth 
yn ei esgyll ; y mae gennych chwi y trysor 
gwertbfawroccaf^ sef gobaith o fod mewn ystad 
grfts, gellwch ddywedyd, Yr Arglwydd y w fy 
ngbyfran yn nhir y rhai byw, fy nbrysor sydd 
yn y nef, lie nid oes na gwyfyn na rbwd yn 
Uygru, ua lladron yn cloddio trwpdd ac yn Had- 
ratta. Wrtbych cbwi yr wyf yn dywedyd, ac 
nid myfi ond yr Arglwydd, Ewch chwithau a 
gwnewch yn yr un modd, ewcb a byddwch 
mor dyner-garedig, a tbosturiol, a da wrth eicii 
cyd-greaduriaid yn eu cystudd a'u cyfyngdra, 
fath bynnag y bo, pa un bynnag ai yn eu cyrph 
ai yn eu beneidiau : cynnorthwy wch hwy oil, 
ceraint a chyfeillion yn enwedig, ac oreu fyth ar 
alloch, estroniaid^ ac hyd yn oied eich gelynion 
pennaf, heb adael i wahania^th mewn opiniwnaa 
crefyddol oeri ar eich cariad ac attal eich cyra- 
inwynas. iBwch a datgenwch drugaredd yr 
Arglwydd a dosturiodd wrtbych, a gweddiwch 
am r&s i fod yn ffyddlaWn hyd angeu, fel y der- 
by nioch y goron. 



264 



P&BaBTB XZX 



GRAB. 



2 CORINTHIAID XII. 9. 

Ac efe a ddywedodd wrthyfy Digon i ii fy ngrds v: 
oanys fy nerth i a berffeithir mewn gwendid. 

XT^N yr adnodaa o flaen y testyn ni a welwn 
ddarfod i St. Paul gael datguddio iddo 
Whau Defol uwchlaw erailU a'i gipio i fynu i 
baradwys^ lie y dangoswyd iddo ddirgeledig- 
aethau arbennig ; ond ein Harglwydd, gan nad 
oedd ei Apostol etholedig ond dyn^ ac fel dyh- 
ion eraill yn ddarostyngedig i wendid, rhag 
iddo ymfalchio o berwydd y flfafr neulltuol a 
gawsai ef, a roes arno swmbwl yn y cnawd, yr 
hyn y mae 'r Apostol yn ei alw yn gennad sa- 
tau i'w gernodio, fel na thra-dyrchafid ef. Ni 
niryddom ni ddim yn hyspys beth oedd y swm- 
bwl yma ; ond, bwyrach, roai rby w ddolur, nea 
anaf, nea wall i'w weled oedd ef, wedi ei roddi 
arno gan satan, trwy oddefiad Duw; Yr oedd 
7 peth yma, fath bynnag oedd ef^ yn peri dir- 



m^ 



mjg f r Apostol, mae 'n debygcA, gati* tifatd o«dd 
ef> a€ yntaa yn Aposto)} yn ab) i'# kehaa^ fel 
y byddai 'n iachais clefydad dytfiM efaiit. Yn 
ofai ynten y byddai V swmbwl yfi tbwysfr iddof 
yn prcgethu *r Efengyl, y gwaithi Miiaf i'^ ga- 
lon yn wastad, y tsae 'H g^weddio ar yr Arglwydd 
i'w symmud, Nid oedd yr lesu yn gweled yn 
dda wneuthur (eliy, <yfid fe a'i cysurodd trwy 
^ddaw tddo a1 sicrtiau y byddai ti v&a a'i nerth 
yn ddigonol i gyflawni, tnryd^ €t, y gofchwyl 
bregethu *r Efengyl yfftysg y Ceabedleeddi 
Ac felly yn gyffredino], pan ni w6I yr Arglwydd 
yn ei ddoethineb ei bod yn Ueshol i Griet'nog-* 
ion ganiattan iddynt tyw arehiad arbennig^ y 
mae yn eu llesa trwy ryw fodd aralL ni*wy 
buddiol iddynt yn y diwedd. •* Py nerth i a 
berffeilhir mewn gfrendid/' medd yr Arglwydd 
wrtho; nid fel pe byddai titt gwendid ni yn 
chwanegtt dim at ei alTu ef^ ond bod ein gwen* 
did' ni y;i gwneuthur i'w nerth ef fod yn fwy 
amiwg a hynod^ megis yn acbos St» Fan}, yr 
oedd ei barbad dyfal yn pregetha 'r gair, gan 
drafaelio o wlad i wlad, er bod y swmbwl ynnr 
yn ei flino, yr oedd ei amynedd a'i wroldeb ya 
gwyneba pob math ar gafedi a drwg-drtniaetb 
dan wendid cymmaint, yn dangos yn* ddiammect 
fcwr alia 'r nef yn ei gynnortbwyc; am hymiy 
ebr y gweinidog jflFyddkmnaf bwn^ * Yr wyf tf 
VOL, I.] 2 m 



866: 



foddlawn mewn gwendid, mewn amharcb, niewn: 
anghenion; roewn erlidiau^ mewn cyfyngderaii, 
er mwyn Crist : *' a phabam ? ^'Canys pan wyf 
van, yna yr wyf gadarn.'' Ar ol ystyried y 
geiriau mewn perthynas i'r Apostol, mi ystyriaf 
liwynt mewn perthynas i Grist'nogion yn gyff- 
redin, gan ddangos, 

I. Bod grds Duw yn angenrheidiol er iecb- 
ydwriaeth, ac y gall pob dyn gael y grfts yma; 

II .. Trwy ba foddion y ceir ef, 

III. Dangosaf yr arwyddion trwy ba rai y 
gellir barnu a ydyw grAs Daw gan Gristion o 
ddyn ai nad yw. 

I. Y mae grds Duw yn anhepgor-angenrbeid- 
iol i iecbydwriaeth. Nld rhaid i ni wrtb ym- 
resymmiad lawer i brofi byn : os ydyw meddyl- 
fryd calon dyn yn ddrygionus o'i febyd, os ni 
tbrig ynom ddim da wrth natur, os ciiiasom 
bawb o'r ffordd^ ac nid oes un cyfiawn, nag pes 
un, pa sutt y raae sancteiddrwydd i'w gael ? 
pa SQtt ygochelwn ddistryw? pa sutt y inae 
gweinidog pechod i fyned yn was sancteidd- 
rwydd ? pa sutt y dychwelir yr enaid, yn awr 
yti gruddfan mewn cadwynau tywysog y ty- 
wyllwchy i ogoneddus ryddid meibion Duw? 
A attebwch chwi mai trwy edifeirwcb, flFydd yu 
Ngfarist, a pharbad mewn pob daioni P bydded 
felly : ond a ydyw edifeirwcb, ydyw ffydd, yd-» 



iei 



yw parhad mewn daioni yn eich gallu eich hnn- 
atn ? gwyddoch pa sutt y mae ein Heglwys ra- 
gorol yn gweddio am edifeirwch yngeiriau Je- 
Temi, gan gydnabod wrth bynny nad ydyw edi- 
feiVwch yngallu dyn^ ond mai rhodd Duw ydyw 
hi, *'DychweI di ni, a ni a ddycbwelir ; canys 
ti yw 'r Arglwydd ein Duw ni/* Betb yw deall 
y geiriau yma yn Actau 'r Apostolion ? ** Duw 
a'i dyrchafodd ef &'i ddebeulaw i fod yn Dy- 
wysog ac yn lachawdwr i roddi edifeirwcb i 
Israela maddeuant pecbodau : '' a tbrachefn^ 
^" Fe roddes Duw i'r Cenbedloedd hefyd edifeir- 
wch i fywyd : " ac, ebr SL Paul yn ei Epistol 
cyntaf at Timotheus, " Mewn addfwyuder yn 
•dysgu 'r gwrthwynebus, i edrych a roddo Duw 
iddynt hwy, ryw amser, edifeirwch i gydnabod 
y gwirionedd." Onid amlwg a diammeu yd- 
yw/ oddi wrth y mannau hyn, bod edifeirwch 
^i'w chei^io megis rhodd gan Dduw^ megis 
•rhodd trwy r&s lesu Crist ? Chwiliwch ymhell- 
ach raewn perthynas i fiydd ; " Heb ffydd,'* 
medd yr Ysgrytbur, ^'amhosibl ydyw rhyngu 
'bodd Duw; cr6d yn yr Arglwydd, a chadwed- 
ig fyddi.*' Ond a ydyw 'r Ysgrythur yn dy- 
wedyd y gall dyn gyrhaedd a chael gafael jm 
'fiydd o bono ei bun ? a fedr ef o honaw ei huh 
gredu fel y dylai ? Betb a ddywed Mab Duw 
ei hun ? '* Ni ddicbon neb ddyfod attaf fi; oddi 

2 m2 






eitbr iV Tad, yr h.wn a^m htn^odd^ ei d^nnu 
ef/' Beth a ddywed St. Luc, yr bwn n ysgrl- 
feinqodd Acjtau 'r Aposlolion ? '^ Yr Arglwydd 
a i^gorodd galon Lydia i ddal ar y pethau a le« 
farid gao Paul." A St. Paol a ddywed fnfti 
" ffryvyth yr Yspryd yw ffydd/' gyd a rbadau 
eraiU; ac, '^Ni ddichon neb ddywedy4 ^94 
Jesn yn Arglwydd, ond trwy'r Yspryd Glan ;" 
ac, ebr ef wrtb y Phiiipiaid, '' J cbwi y rho^d* 
y9yA, ler Crista aid yn laDig gredv ynd4o ef^ Qod 
jb^efyd ddioddef erddo ef," Ypihellacb, qoewp 
pertbynas i feddwl ac ymarweddiad duwiol, 
pid ydyw 'r gi^ir yn ein dysgii nai odd eip bw* 
lun y cyfyd y fath bethau, pnd mai dawn Dq^ 
ydyw e^a bdl ddaioqif ^'Duw/' qedd St. 
Paul wrtb y Pbilipiaid^ '^yw 'r bwp sydd yp 
gweUhio ynocb ewylly^io a g^eithredu o'i e« 
wyllys da ef ; '' ac medd efe yq ei ^pjatol at yr 
^ebreaid, ^' Duw yr heddwch a'cl^ perffieitjiyip' 
ynihob gweitbred dda, i wneuthurei ewyllyji ef» 
gan weilbio ynocb yr byp sydd gyrom^rac^wy 
yn ei olwg ef, trwy lesu Grist ; " a tbracbefq, 
*' Bydded geonym rAs, trwy 'r bwn y gwasan- 
ae^tbom ^f wrtb ei fodd : " ac y^ p\ Epistpl at y 
jQalatiaid, ebr ef, *^Ffrwytb yr Yspryd yw 
eari^dy llawenydd, tangnefedd, bjir-ymarQS, eyro* 
XQwypai^rwch, daioni, ffydd, addfwynde^, dir- 
w^t." Ac felly, fy mrpdyr, pa up ai cbwilie^ 



S69 



Itmanpl gjrflwr ein calonnati eiQ hnnaln, ai nyh 
wi ar y datguddiad a woeir yn y ^air, ai bwrw 
golwg ar ddyniop yn awr» Paganiaid a Christ- 
^nogion^ aoilwg ydyw y dylem gyfrif pob daioni 
4y ynom i Dduw, Awdwr pob rhodd berffaith 
a daionus, Gyrnheller ni i gydnabod mai met* 
gis nii allai St. Paul^ o herwydd ei ddiboeui a'i 
rwyistro gan y swmbwl yn y cnawd^ bregethn^r 
Sfeogyl yo llwyddlanuua, ond trwy nerth a 
jcbymmorth Crist, felly trwy gynnortbwy gr&s 
P^w ya unig y dichon dynion llygredig yn e^i 
fHfAnt, bawb o bonom, gael iechydwriaeth. 
Cy^eller ni i ^ydnabod bod y cyfnewjdiad y 
fnaa 'r Efengyl mor fynych yn sdn am dano dan 
-amryw.enwau^ yn bbllawl angenrhaid er cael 
by wyd tragywyddol, a bod y cyfnewidiad yma 
iV gael yn unig trwy rinwedd Yspryd Duw a 
bwreaswyd i ni trwy iawn ac abertb Crist ; can* 
ys bf wnt ac aflan ydyw anianol naturiaetb dyn, 
^e i'r nefoedd ni cbeiff dim aflendid fynediad ; 
befyd, analluog a Uwyr anabi i ymburo o bono 
ei bun ydyw ef, gan hynny, y mae cymmortb 
ysprydol yn anhepgor-angenrhaid. 

?. Ystyriwn fod y gr4s yma o fewn cyrhaedd 
ppb dyn, lie bynnag y pregethir gair Duw. Y 
gwiriwedd yma a sylfaenwyd ar air Duw ei 
bun : " Gan ewyJlysio a ewyllysiwn i farw yr 
anfiuwiol^ med^ yr Arglwydd Dduw^ ac na 



270 



ddychwelai oddi wtUi ei fijrrdd a byw;" ac, 
medd St. Paul yn ei £pistol cyntaf at Timoth- 
eus, '* Duw ein Ceidwad, yr hwn sydd yn e- 
Snryllysio fod pob dyn yn gadwedig, a'u dyfod i 
nirybodaeth y gwirionedd." Ni ddicbon y di- 
gelwyddog Dduw dwyllo, ac nid yw dderbyn- 
iwr wyneb. Buasai megis yn gwatwor ei grea- 
dariaid pettasai wedi cynnyg iddynt oil iech- 
ydwriaethy ond yu gadael y rhan fwya yti an- 
abl i'w derby n. Os darfu iddo dynnu yinaith 
y canolfur rhwng yr Israeliaid a*r Cenbedloedd^ 
o*i drugaredd^ ai tebygol ydyw y gwnat efosod 
terfyn^ yr hwn nid ellid myned drostOy rhwiig 
aelodan 'r un cyfammod? ai tebygol ydyw y 
gwnai efe siommi a niegis gwatwor ei greadiir« 
iaid trwy eu galw, er iddo wybod na fedrent 
nfaddhau i'r gajwad^ rboddi gorchymynion idd- 
ynt ni fedrent mo u cyflawni, a gwahoddiad 
nid ydynt yn gallu ei dderbyn ? Yn sicr siom- 
medigaeth a math ar watwor y byddai hynny, 
llwyr angbysun & chyfiawnder y Duw Goruch- 
af. Cynnygir grds i bob dyn a glywo sain yr 
EfengyK ac ni fydd neb o'r fath yn parhail 
mewn pechod ac anghrediniaeth, ond trwy ei 
fei ei bun ; gwnaeth Duw yn ddiduedd ac yn 
d&g & phawb^ ac am hynny anesgusodol y 
bydd y pechadur gwrthnysig. 

11. Yn nesaf, ystyriwn trwy ba foddion y 



T" 



n 



271 



ceif gr&s Duw. Y cyntaf ydyw gweddt, ^^Qot-i 
ynwch/' ineddai Crist, '^a rhoddir i chwi; 
ceisiwch, a chwi a gewch ; carwch^ ag fe agor- 
ir i chwi : ond ai am roddiad yr Yspryd y 
gofynir fel liyn ? yn sicr am hynny, fel am beth- 
au gwir ddaionus eniill : *' Os cbwy-chwi, gan 
hynny," medd ein Hiachawdwr, •'y rhai ydych 
ddrwg^ a fedrwch roi rboddion da i'ch plant 
chwi, pa faiut mwy y rhydd eich Tad o'r. nef 
yr Yspryd Glan i'r rhai a ofyno ganddo." 
Ond fe ddywed rbyw ud^ Onis gallwa dI ofyn 
am y r Yspryd, a methu ei gael ? Yn sicr, os 
gofynwch ar garo^ ni chewch mo 'ch deisyfiad ; 
ond, gwir a diffuant weddi a dyccia yn ddi- 
ffael. Os neshewch at yr Arglwydd &'ch geneu- 
au, a'i anrhydeddu d'ch gwefusau, a'chcalon- 
nau yn mhell oddi wrtho, chwi a weddiwch yn 
ofer. Beth, ynteu, sydd angenrhaid er gwneu- 
thur eich herfynion am yr Yspryd yn llwydd- 
ianiis? Ffydd, yn bennaf, cr6d safadwy y 
gwna 'r Arglwydd gyjQawni ei addewid^ rhoddi 
dawn yr Yspryd GJan i'r sawl bynnag a'i gof- 
ynnont ganddo mewn modd dyladwy; ''Os 
bydd ar neb o bonoch eisiau doetbineb, gofyn- 
ed gan Dduw, yr hwn sydd yn rhoi yn baelion* 
us i bawb. ac heb ddannod, a hi a roddir iddo ; 
eithrgofyned mewn ffydd, heb ammeu dim/' 
Heblaw: ffyddio^ rhaid i cbvi fod y n deiinlad- 



d73 



Wy o*ch gwendid anianol^ ae o werth ncbel y 
fendith yr ydych yn ymbil am daDi ; heb byn« 
By ni fj^d eich gweddt mor ddwys ac mar 
daer ac y dylai fod er cael Ilwyddo ynddi : 
"Llawer a ddicbon taer weddi y cyfiatrn,'* 
taedd St. lago. Ymhellach, rhaid i chwi ddy*^ 
fal-burhau inewn gweddi heb ddiSygio. Na 
ddigaloDner chwi ofi ni channtatteir eich deisyf* 
iad yn y fiin ; hwyrach bod eich Tad nefo) yn 
eich profi wrth oedi ; ac og chwi ni ddiflfygiwch^ 
chwi a gewch y cymraorth yr ydych yn gofyn 
am dano yn ei iawn bryd, a pban fo arnoch 
fwya ei eisiau. Teirgwaith yr attolygodd St« 
Paul gaei symmud ymaith y swmbwl oedd yn 
ei luddias wrth bregethu, ac^ o'r diwedd, a gaf- 
odd yr atteb cysurlawn y byddai grfts DnVf yd 
ddigonol i gyflawni ei ddiffyg. Chwanegwch 
at ddyfal weddi, ymarfer 4 swpper yr Argl^* 
wydd yn gydwybodol ac yn edifeirio), a chwi a 
fyddwch yn sicro gynnyddu mewn grfts. Ym- 
liellach,^ rhaid i chwi fod yn ddiwyd i ddeunydd* 
10 'r gr&8 a roddwyd i chwi, fel y caffoch y- 
cbwaneg ; canys i'r neb bynnag a fo ganddo, y 
rboddir iddo ; i'r sawl a ddeunyddio rks Daw 
i-r diben y bwriadwyd gan Ddnw yn ei roddi, 
9ef er cynnydd mewn duwioldeb a daiobi^ f<0 
deilynga 'r Arglwydd roddi chwanegiad gras 
b^ltiiydd. Yn ddiwaethaf^ yn anad dim rhaid 






273 



i chwi erfyn am gyromorth gras yn enw Crista 
er ci fwya ef a thrwjr ei gyfryogdod. Trwy 
haeddiant pwy y mae i ni ddyfodfa ^t y Tad ? * 
Trwy ei haeddiant ef a fo farw drosom. Yn 
enw pwy y mae i ni gyflwyno ein gweddiau at 
Dduw Dad? Yn enw ei unig-anedig Fab. 
Eiddo pwy y w *r grAs yr fm yn ei erfyn ? 
Gt&b ein Harglwydd lesu Grist. Fy ngr4s i, 
ebr Crist wrth St. Paul, sydd ddigonol i ti. 
Trwyddo ef, gan hynny, bydded i ni weddio 
am rinweddau a rhadau ei Yspryd. 

III. Yr awrbon^ ystyriwn.yr arwyddion trwy 
ba rai y cewch wybod yn sicr bod grds Dow 
yn gweithio yn effeitbiol ynoch. Pren a ad« 
waenir wrth ei ffrwythau : ni ddichon ^ren da 
ddwyn ffrwythau drwg, na pbren drwg ddwyn 
ffrwythau da. Os ydyw eich ^mmer a'ch 
gweithredoedd yn dwyn ynddynt arwyddion yr 
Yspryd Glan^ gellwch hyderu 'n ostyngedig 
eich bod dan ei rinwedd effeithiol ef ; a dyna 
obaith Crist'nogol^ y trysor mwya gwerthfawr 
yn y byd hwn, yn codi ynoch. Ond, o*r tu ar- 
atl^ OS ni welir y fath ddangosiad yn eich hym- 
arweddiad, ni fydd eich byder ond siorogar ac 
ofer. A chyn myned ymlaen i belaethu ar ar-* 
wyddiou effaith yr Yspryd Glan, mi ewyllys- 
iwn eich rhybuddio, mai er bod gweithredoedd 
aUanol ond roegis diddim^ neu hwyrach yn waeth 

VOL. I.] 2 N 



STl 



im diddim, rhagrith hwyracfa, heb fod doviol- 
deb a chy¥rirdeb yo y^ galon, eir b jrnny, tra bo 
gan Gri^^n o ddyn dystiolaetb o'i gywird^b 
yD ei fachedd^ nid rbatd iddo ddim digitlofipi 
OS na bydd yn cly wed yaddo ei bun gynaoiaiot 
cysur ac yspiydol byfirydwch ag y bydd rbai : 
Y mae *t fath drymder yn tardda ya fynycblf 
oddi wrth afiecby4 corpborol^ ac nid ydyw iV 
gyfrif i ddifiyg o'r Yapryd nag i aimpwiold^b : 
ihwyrark befyd bod yjr Arglwydd yn rboddi ar 
ddynion dawicd fel byn awiobwl ya y caaw^i, 
tV cadw rhag ymfinLcbio, neu i ryw ddib^a da 
yn ei ddoetbineb ; ood mtt bynnag y bo^ ^f? ft 
fedr, ac a wna, yn ei iawn bryd, iacbau 'r gpjr- 
aen yaig. Mi grybwyllais yr apho9 yma, o ber- 
wydd bod gweimdogion y gair ya ami yn dyw 
ed y fatb bobl druaifi yn cwyno yi) dost ac yp 
alarasy ae yn sicr blinder ydyw ef anhaws^qh q 
lawer i'w ddioddef na phoen corpborol ; a dyqia 
y liieswni, yn ol barn difyqyddion^ pab^m y 
dylid harnu am ein cyflwr ysprydol with weitk- 
Tedoedd da, os byddant yn tarddu pddi wr^h 
^wyddor ddat yn bytracb nag wrtb deionlad ty- 
fewnol ; o berwydd fod ilaweroedd o mi 4%Qa 
anfoeaol yn dy^ed cynnwrf 4wy«i y^ddynt gu 
bunain, yn enwfdig fuiii wrandaw^nl ^4* bf/s- 
getkwr gryuamus ; ,af:, o'r Au acaAl, y mM f»ffr 
BMtwr o toM^dnwio} a ino$$a^ diJtxwfi4»s9' 



ws 



nint, y rhai Did ydjrnf yn teimlo fatvr o ^star 
Bag hyfrydw^h yiiddynt eu huDaiD» a hyn o 
aebos gwendid corphorol ac ysprydeedd iseh 
Bed sicr pan fb tangnefedd Ddaw ac hyfryd« 
vteb yn Honni meddwl Gristion^ y mae 'a me* 
ddiannu y trysor' gwerthfawroccaf sydd i'Mr 
^el ; QQid Did yvf 't Arglyirjdd yfi citotiiattau 
byn i bob duwiol, ond tebygol y w y daw y fath 
gysar ryw bryd b'i fywyd iddo^ ac yn.isicr iawa 
diai beddif^ck a fydd ei ddiwedd^ fe a drenga 
mevfn beddwbh 6r gitiletlm poen t doluriati, ac 
fi^ ^ & i fry tatignefedd ar ol fioiatw, at Grist ei 
Brynnwr. 

Yh ddiwaethaf^ dychwelaf i y sty tied ar fyr 
^irian yr arwyddiob o effaith yr Yspryd. Yn 
gyntaf, oes gennych feddwl isel gostyogedig; 
bob^ch eich huaain^ o'ch pechadutusrwydd 
"wrth natnr, ac 6'ch tiamerffeithrwydd ar ol 
gwneutfaur eicfa eitbaf, ac felly o'tb rhaid aon 
ilrugaredd a chymniorth neful ? ^' At hwn yr 
edrycbaf," uledd yr Arglwydd trwy Esay, " sef 
ar y trnaii a'l* cystuddiedig o yspryd, ac sydd 
yn crynu wrth fy ngair i. Gwryn eu byd j 
tiodion yn yr Yspryd, canys eiddynt yw teyr- 
nas nefeedd* Fel hyn y dy wed y Goru^baf a> 
iDyrchafedigy yr hwri a breswylia dragy wydd- 
oideb, ac y mae ei enw yn Sanctaidd, Pf elswyl- 
iaf gyd &V cystuddiedig a'r isel o yspryd/* A 

2 n2 



•# 



876 



ydycb chwi yn ostyngedig fel byh ? m ydycb, 
y niae 'r Yspryd wedi eich birgyhoeddi ; ac m 
ydycb yo cydosbod yn eicb banain wir ddy- 
maniad i rynga bodd Duw ac i fwrw pecbod 
oddi wrtbycb, yr ydycb wedi cael ganddo 
ddawn edifeirwcb. 

Ymbdlacb^ y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd, 
inedd yr Ysgrytbar, . a ffrwytb yr Yapryd yd- 
yw ffydd. Ydyw 'r ffrwytb i'w ganfod yuoch 
cbwi ? ydycb cbwi yn cwbl-gredn datgoddiad^ 
an 'r Efengyl^ er mor ddirgelaidd, ac yn go- 
beitbio am iecbydwriaetb trwy Grist lesn^ a 
tbrwy ef yn nnig ? ai ydyw 'r ffydd yma yn 
geni y nocb rinweddau a rbadan dnwiol eraill ? 
a ddarfn i ystyriaelb ar ei drugareddan aneirif, 
beb eu baeddu gennycb, gynbyrfo ynocb^ trwy 
gymmortb yr Yspryd; ddwys a diffuant gariad 
i Ddnw a'i Fab lesu Grist? *'Cariad Dnw/' 
medd St. Paul^ '' a dywelUir yn ein calonnaa 
trwy 'r Yspryd, yr bwn a roddwyd i ni." A 
oes gconych cbwi y cyfryw gariad, wedi ei dy- 
wallt ynocb gan yr Yspryd ? ydycb chwi yn 
caru Duw &'ch boll galoo, k'ch boll feddwl, 
ft'cb boll enaid, ac &'ch boll nerth, aV Arglwydd 
lesu Grist yr bwn a ddanfonodd efe ? oes gen* 
nych nid yn unig deinilad oV fatb gariad, ond 
hefyd arddango$iad rnewn gweithred o liono ? 
a ydycb yn ceisiobyfforddio ei pgouiant, yn^- 



.'it. ^ '^- ■-•— ja^g ~- , ^^M^— -— — - - 



_. J 






S77 



nill clod i'w Efengyl trwy ymddygiad difeius ? 
oes gennych y dystiolaeth amlwg yma o'ch 
cariad iddo> sef parchus yoiarfer k phob ordin- 
had grefyddol, parch iV enw sanctaidd, a 
gwaeuthur daibni i eraill er ei fwyn ef ? Os 
felly; amlwg ydyw ddarfod i Dduw roddi i 
chwi Yspryd cariad, a bod cariad Daw ynocb. 
Drachefa, y mae 'r Efengyl yn gorchymyn i 
chwi garu eich gilydd. Ydyw y rhad yma 
wcdi ei weithio ynoch ?. ydych chwi yn caru 
eich cymmydogion fel eich hunain & chalon bur 
a chariad diffuant ? ydych chwi yn gwneuthur 
fayn o herwydd bod Duw yn gorchymyn i chwi, 
ac a herwydd dywedyd o un Apostol y dylem 
ni'bc^ naill y Hall, o herwydd i Grist roddi ei 
bdn yn iawn drosom ni oll^ ac o herwydd ddy^ 
wedyd o Grist ei bun mai arwydd fyddaihynny 
eich bod chwi yn ddisgyblion iddo ef ? ydych 
chwi yn caru eich gelynion, a hynny o herwydd 
i Grist ein celtvl ni pan oeddym elynion iddo ? 
ydych chwi yn cyflawni 'r rheol hon trwy 
beidio a*u drygu ar air neu ar weithred mewn 
modd yn y byd ? ydych chwi yn gwneuthur y 
daioni i eraill y galloch ac y dylech^ a hynny 
fel eich Tad nefol^ i'r anniolchgar a'r anghyf- 
iawo, gan ddisgwyl eich gwobr ar law Duw ? 
oes gennych y cariad sydd yn gymmwynasgar^ 
yn hir-ymaros^ nad yw yn cynfigennu/nad yw 



S78 



ya yAffrdsttOj riad yw yii ymebtr}rdd6^ ntfd yw 
yn gwneutbur ya anweddaidd, ntd yw jn cemo 
yr eiddo ei bud, qi ohjrtbrMddir^ ni feddwl 
ddrW^? 

, Ud arall o ffrwylhaU 'r Yspryd^ a chaingc o 
ddyledswyddftU dfnion^ ydjrw oymmedrold^bj 
Y mae 'r A^ostol. wlrth rifo firwythau 'r tnaw'd 
yngwrthwyneb i ffrwytbati V Yspryd, yn cry- 
bii^yll p^chodatt Isifl&a ytnysg y blaenal: pub 
deby gan bybny^ bob r)lah o boni^ purdeb yn y 
veddwl, yn yr ymddiddadidD» a gvt^eiibredocM^ 
ydyw rbodd yr Yepiryd. A ydyw piirdtib a 
Cibytninedroideb i'w canfdd ynoch chwi ) osyd^ 
ynt, nicr ffirwytft yr Yjpryd ydynt. Cyn di^ 
Vreddn, goddef^bh i ml osad d'ch blaen yr ar* 
wyddion a'r dangoiiad di^stoiri y rboes St 
Paul bod ei gaion wedi ca^l effattk Yaflryd 
DiiW arlii : pa edifeitwch a gostyngeiddVwydd^ 
ph ffydd, pa ddtdlcbgarweb, p^ gariad i Ddaw 
fc'r lachawdwr^ a antJygir yn ei ytnadroddkln^ 
ac yti enWedig^ pafi ddeallodd mai er gogOotaiit 
yr Arglwydd y byddai parhad y swmbwl yn y 
cnaM^d ? yn ebrwydd dyma fe 'h gdrfoleddti yn 
ei webdjd« "Am hytiny, yt wyf yn fdddlawn 
•ftieWn gwendird, mewn amharch^ mewn atigh^n>> 
ion^ inewri erlidiau^ inewii eyfyngderau, er 
mwyn Crist/' Mor awyddiis yr dedd ef dros 
teebydwriaetfa ei frodyr yr Israeliaid^ '^Mi 



Wt9 



ddymunwD," medd ef, ^'fod fy hun yn ana- 
thema oddi wrtb Grist dros fy inrodyr." Ac 
felly am y Ci^nb^dlpedd li^fyd, -' We offrymmid 
fi ar aberth a gwasanaeth eich fiydd,'" ebr ef 
wrtb y Pbilipiaid, ^^ Uawenbau 'r wyf, a cbyd- 
lawenbau k cbwi qU." Ac mor astud a dyfal 
yr oedd ef i feistroli ehwantau 'r cnawd, '* Yr 
wyf fi yn cospi fy ngborpb^ ac yn ei ddwya 
ef yn gaeth^ rhag i mi mewn nn modd, wedi i 
i|u bregetbu i er ail), fad fy bun yn aogbyminer- 
adwy/' Dyma 'r arwydc^jon a ddangosodd St. 
Paal yn ei facbedd ac yn ei farwolaetb. Chwil- 
twcb^ fredyr^ ai fel yntau yr ydyob cbwi fa 
eeifiio iecbydwriaetb trwy waed Crist yn unig; 
^bwiliwcb a ydycb chwi fel ynt%u y^ car« Crist 
jft'eb boU ienaid, a ydycb ebwi yn earn eidi 
cynHnydogion yn ddwys ap yji d^iffiiHnt, a yd- 
ycb cbwi yn cospi 'r ccurpb fel y gwni^eth ef« 
Of ydycb, y saae eicb cyflwr yn iacb : a Duw«t 
roddp t cbwi r&s i fbd yn ffyddlawn byd anges, 
fel y derbyniocb y goron. 



280 



T CTMlfUN. 



1 CORINTHIAID XI. 28. 

Eiihr holed dyn ef ei hufi >• nc felly bwyttaed o'r 
bara, ac yfed oV cwppan. 

npEBYGEM na byddai rbaid wrth ddim y- 
chwaneg i barottoi dynion^ ac i wneud eu 
caloonau yn gymmwys i iawn dderbyn y Sac- 
rament bendigedig, na 'r rhybudd difrifol a. 
ddarllennir yn fynych i cbwi. . Mae ef yn ^ia 
hannog ni yn daer i ystyried pa les^ad a fyddi 
ni 08 nyni a*i derbynniwn ef gyd k ffydd.fyw- 
iol a cbalonnau gwir edifeiriol, a faint y perygl 
sydd o'i dderbyn yn anheilwng. Mae ef ya 
ein hannog ni hefyd i roddi mawr ddiolch i'r 
Drindod sanctaidd am brynedigaeth y byd trwy 
lesu Grist, yr bwn a ordeiniodd y dirgeledig- 
aetbau sanctaidd hyn megis gwystloti o'i gar? 
iad a gwastadol gof am ei angeu^ er mawr ac 
anherfynol ddiddanwch i ni. Etto (fel nabydd^ 
ai dim yn ol a allwn i wneuthur) tybiais na 



«itta^ 



fSl 



byddai 'n aiighymmwys lawn-ystyried a dal yn 
fwy enwedig ar y rhan bonno o'r rhybudd sydd 
yn cyttono k geiriau 'r testyn. • ' Dywedir i ni 
yn y rhybudd mai 'r ffordd aV modd i fbd yn 
gyfrannogion teilwng oV bwrdd bendigedigyw 
hoK ein bqebedd a'n hyinarweddiad wrth reol 
gorchymynion Duw, felly y dywed St Paul; 
" Holed dyn ef ei bun/' &c. Y ddyledswydd. 
bon i boll ein hunain nid dyn sydd yn ei or-* 
chymyn i ni, ond Duw trwy St. Paul; gan 
bynny ni ddylai neb beb ei boli ei bun yn o&U 
VLB ddyfod i fwytta o'r bara nag yfed oV cwp-> 
pan. Yn Eglwys y Corinthiaid^ fel y darllen* 
nwn, yr oedd pob on yn rbwymedig i wnenthur 
hyn, a bynny, yn fwy enwedig o blegid fod dis-' 
g^blaetb yr Eglwys honno g wed i llaccu o ber- 
wydd yr ymryson oedd ynddi. Acbos da, yn-* 
ten, oedd'iVAppstol beri i:bob dyn wnenthur 
bynny iddo ei bun, a bynny nid yn ysmala, yn 
ol doll rbat yn rbagritbio 4 Dow, ond cbwilied 
eitbaf dyfoder ei galon, modd y gallo felly farn- 
n ai oedd ef gymmwys i ddyfod ai peidio. Ac 
yn wir mae He i ofni nad ydys yn boli ein cyd- 
wybodau mor ddifrifol ag y dylem ni: pegwn^ 
cid bynny, yno y caem weled cyfrif diduedd o'r 
boll ddaioni y darfu i ni esgeuluso, ac o'r boll 
ddrwg a wnaethom ; yna ni cheid cly wed am 
un a allai ei gyifiawnbau ei bun fel y Pbarisead, 
VOL. I.] 2 o 



gui dWyWedyd, *' O Ddnw^ yr wyf yn didth t 
fi Dftd )rdwyffel dynion eraill^ ya drawtioe^ yfi 
togbyfiawo» yn odmebwyr, nea M y Pitblican 
hwQ.'^ Otad petCaem ni y« boli em biiicjiedd 
Yfttti teol *gOT6\\ymyn\oti Daw, caem weled a* 
thos gyd AV Pablkan i guro eid dwyfran, gan 
ddy^edyd, " O Ddutr , bydd drugarog wrtbym 
btehaduriaid." Paii welom ein baneilyngdod, 
ni a fyddwn yn ostyn^edig, fel y mae 'n Wedd- 
us i DJ fod. HolwQ^ gau bynny> em bUBaio^ aic 
ftUy bwyttaWn o'r bara, ae yfwn o'r cwppan. 
Wrth ^raetbu ar y geirrau yDfia» fy ftiwriad yw 
god6d o'ch blaen ^i bod yn ddyled arnom boli 
ein hunain am ddau betb yn enwedig : 

I. Am fein'gwybddaeth. 

II. Am ein harfer o-r byn a wyddom, b. y^ 
am ein burbedd. 

I. Cyn derbyn y sacrament^ fe ddylai fod 
^n bob dyn wybodaeth gymhedrol o byngciaa 
y ffydd Grist'nogol ; fe ddylai fod yn wybodns 
t>> addlined fedyddiol, aV rhanarali o Oatecism 
yt Eglwys, nid yn unig adrodd y geiriau, eithr 
deall eu bystyr. Mia osodaf o*ch blaen chwi 
ar fyr eiriau aylwedd yr byn ydylai ef wybod. 
'Rbaid i bob Crisrtion wybod fod boll heppil 
Adda wedi en geni mewn pecbod, yn blant^ig- 
-ofiiint wrtb ta&tnr; eu bod hwy wrth qatur tao 
ddigofitiat yr HaUallaog Dduw^ ac yn ddaroi;- 



liss 



tyngedig i gQspedigaeth pechod : pnd y rbai o 
honynt 4 fedyddir^ tynnir hwyat yr amser hwn^ 
nw atlaQ o'r hen ^reidiiyn, yv Adxlja cyqlaf^ aa 
fe inipir hwy yn Nghrist; wrth byn y gwneiff 
hv^ynt ya aelodau iddo ef, ac ynddo ef y den- 
byonir hwy i gariad I>9W, gwneir bwy yn blant 
iddo ef, a rbaddai{ iddyot hawl iV hoU fendith» 
ian |k addawodd ef iddynt yn y byd hwu oysti^ 
%e yn y byd a ddaw, Y^ addewid yma yp d^« 
ammeu, efe ar pi ran ef a'i cwblha iddyi^^ op 
parhapt i fy w fel y gweddai i'w blant ef. Ef 
tpwyn iddynt lyw felly, rhaid iddynt addaw 
iiynny yn gyboeddus, cyn y cant eu bedtyddio ; 
i^ byddant o oedran a synwyr^ rhaid i bob oa 
addaw trosto ei hun, fel y gwelwch yn ffurf be- 
<dydd y rhai a fo mewn oedran a synwyr : ond^ 
i Dduw bo 'r diolob^ anauil yw 'r acbos iarfern 
y fiurfhon yn ein gwlad ni, o blegid, fel y.r ym 
wedi 'n geni o rieni Cri&t'nogol^ yr ;^ni yn cael 
ein bedyddio yn ein mebyd ; yn yr acbos yma 
•fe ordeiniodd yr Eglwys i'r cyfryw wneuthur 
faynpy trwy en tadau a'u mammau bedydd; 
ond pan ddelont i oedran a synwyr, y maent^ 
mor rhwymedig i gyftawpi yr byn a addawyd 
tro^tynt a phettasent wedi addaw y pe(h ea 
hunaia. Yr addewid yma, fel y gosodir yogha* 
teeism yr Eglwys, sy 'n cynnwys tair rban, lal^ 
yiawrtbod & diafol ai boll weitbr^oedd^ rhod- 

2 o3 



284 



res a gorwagedd y byd anwir^ a phechaduras 
chwantau 'r cnawd, Wrth ddiafol yr ;^ni i 
ddeall yr yspryd drwg, yr hwn, ar Ian y sarpb, 
a hudodd ein rhieni cyntaf i fwytta ffrwyth y 
pren gwabarddedigV wrth hynny, fe a'a tyn- 
nodd bwynt a'a boll beppil i'r no ystad o bech* 
od a thrueni ag yroedd ef ei ban ynddo: bwn 
y w *r gelyn a arglwyddiaetbodd fyth o hynny 
hyd yr awrhon ar ddynolry w, gaa eu dal hwy 
yn garcbarorion wrth ei ewyllys, tm.parbaoQt 
yn eu bystad naturioL Yn ei fedydd y.inae 
dyn yn newid o'i ystad naturiol i ystad. gr4s, y 
pryd y rboddir gallu iddo i orchfyga 'r diafol; 
ac y mae ef yr amaer hwniiw yn gaddo ym- 
wrtbod &g ef, ysgwyd ymaitb ei awdardod, a 
gwrtbsefyll ei brofedigaetbau ; y mae 'n gaddo 
ymadael yn bollawl &'i boll weitbredoedd ef> 
fa. y. y fath weithredoedd ag y mae efe yn.eu 
gwneuthur ei bun, ac yn hudo dynion iV gwn- 
euthur, h, y. balcbder^ gwrthryfel^ yniadawiad 
oddi wrth grefydd, casineb, cynfigen, llofradd-* 
iaethj celwydd^ enllib^ gogan^ rbagritb, a phob 
math, o angbariadoldeb ; eiddo 'r diafol yw 'r 
tracbwantau byn oil; ond y sawl a ewyllystant 
fod yn ddisgyblion i Grist, rbaid iddyat ytn- 
wrtbod k bwynt oil. Felly befyd y mae -'n 
rbaid. iddynt ymwrtbod k'r byd anwir, b. y,. yr 
boll betbau sy arferol o dyniiu caloDnao.dyoioa 



^5 



bddi wrth feddwl am y byd a ddaw, ac i'w dal 
hwynt i feddwl am y byd.hwn yn unig n^u 'li 
bennaf. Rbaid i ni hefyd ymwrthod, daros- 
twng, a gochel boll drachwantau pechadurus 
y cnawd. 

J 2. Yraae dyn yn ei fedydd yn addawybydd 
iddo ef yn ffyddlawn gredu hoU byngciau iFydd 
Cmty h. y.pob athrawiaeth a ddatguddir i ni 
^pi jT Ysgrythur l&n, yr Hon a roddwyd i ni 
jgan Ysprydoliaeth Dduw i'r pwrpas yma ; al 
"Swm a gynhwysir yn gryno yn y ffurf o broffes 
Grisf nogaidd a ehvir y Credo. 

3, 'Y.n>d.e pob dyn a fedyddir yn addaw y 

cetdw ef wynfydedig ewyllys Duw a'i orchyra- 

ynion, gan rodio yn yr unrhyw holl ddyddian 

ei einiops. Dyma 'r broffes a*r addewid a wn« 

•aeth pab dyn yn ei fedydd, a hyn y mae yn ci 

"wnead o newydd bob tro y d^l i gymmuno at 

fwrdd yr Arglvvydd ; ac os tyrr ef yr ammod a 

wnaed y pryd hynny, nid yw ef niwyach, heb 

wir edifeirwch, yn deilwng i*w alw yn Grislion; 

o blegid, pan dorro ef yr. adduned a wnaeth ef 

ci hvn, neu a wnaed trosto yn ei fedydd, yr hyn 

yw y .rhan oV cyfamraod sydd o'i du e.f iV 

>ic}^'flawni, yna y niae Duw yn rbydd oddi 

wrth rui iddb y rhagorfreintiau hyn^ b. y. bod 

,ynvaelod'o Grigt, yn blentyn i Dduw, ac yn Cr 

-;tifad4 teyroas nef, jr byn oedd yr addewid o 



An Bdu w^ pan dderbyniwyd ef Tw Egl vys ef 
trwy fedydd. Fe ddylit pob dyn^ gan hynay^ 
ei ddyfal holi ei hao ynghylch ei wybodfteth 
^ eV pethau hyn. 

Bellacb, y mae 'n angenrheidiol fod gan bol^ 
dyn iawn-ddealHwriaelh o ddeunydd a diben 
sacrament swpper yr Aiglwydd, cyn iddo ry« 
fygu dyfod i gymmnno o honaw. Mae Sit, 
Paul yn rhoddi cyflawn banes o'r ordipba^ 
ynia : ** Myfi a dderbyniais gan yr Arglwydd/^ 
niedd ef^ *' yr byn a draddodais i cbwi, bod 'fv 
Arglwydd^ y nos y bradychwyd ef, gymmeryd 
bard, ac wedi iddo ef ddiolcb^ efe a'i torrodd, ao 
a ddywedodd, Cymmerwcb^ bwytte^cb, hwa 
yw fy nghorpb yr kwn a dorrir drosocb ; gwn:« 
ewcb hyn er coffa am danaf. Yr un modd^ & 
a gymmerth y cwppan mredi s wpperu^ gan ddy- 
wedyd, Hwn yw *r testament newydd yn fy 
tigwaed i^ gwnewcli hyn cynnifer gwaith byn^ 
nag yr yfoch, ercoflfa am danaf; canys cynnifer 
givaith bynnag y bwyttaoch y bani hwn, ac yr 
yfoch y cwppan hwn, y dangoswck farwolaetk 
yr Arglwydd, hyd oni ddelo," b. y. i fiirnu *r 
byd. Coffbau aberth marwolaeth Crist ydyw 
pwrpas y cymniun. £r bod y geiriau hyn, pan 
ddwys ystyrir hwynt, yn ddigon, debygai ddyn^ 
i arswydo pobl rhag dyfod at y bwrdd satiCt* 
aidd heb barchedig ddiolch ac ofn, etto er bya 



887 



i-gyd. yt oedd yinyl»g y Corhithiaid rai, naill « 
trwy en cam-ddeall nen ea cam-ystyriaeth^ a ryf 
fygent ddyfod atto fel pe na baasai ond rhy w 
bryd cyffredin, a bwy tta ac yfed elfennau corpk 
A gwaed Grist megis bwyd a diod cyfiredtn^ 
Pa:u ddeallodd St Paul oiat o eisiau deall yr 
ordinhad yr oeddynt yn gwDeothiir byn, y ma^ 
ef yti ea gwaeuthur yn adnabyddud Aphabpetk 
a bertliyn iddi, o'r decbreu iV diwedd^ yn y 
geifiau a ddarllennais i cfawi ; ac yna, er miHryii 
eu hargyboeddi o'u camgymmeriad gynt^ a'a 
gMrneuthur yn fwy gofalas i ochel yr nn petk 
rbtig UaWy fe a ddywed^ *'Am bynny, pwy 
bynnag a fwyttao o'r bara bwnnw^ ac a yfo ^ 
l^wppati yr Arglwydd yn anbeilwng^ euog a 
fydd o gorpb a gwaed yr Arglwydd ; " megi« 
pe dywedasai, 6an mai diben a phwrpas yr or- 
dinbad'sanctaiddjion yw 'r byn a ddangosais i 
cbwi yrwan, am bynny, pwy bynnag a fwytcao 
ac a yfo yn anbeilwng, fel y gwnaethocb cbwi 
byd yn byn/ a fydd enog o bechod tra mawp, 
tr. y. o balogi corph a gwaed yr Arg]wydd« 
'Nid yw yn dywedyd, Pwy bynnag o bonom sy 
jfQheHwng, (o blegid fod pawb o bonom felly, 
.ysywaeth^) ac a ryfyga er hynny fwytla o'r bara 
ike yfed o'r cwppan bwnnw; ond y sawl a 
:wiielo byuny oiewn anbeilyngdod, b. y. trwy 
^fyg iftc amhirrdi, mewu modd anWeddna* iY 



2S8^ 



ordihhad sahctaidd hon/ fel y gwbaeth y Cor-^ 
inthiaid gynt, nid y w y filth uo yn bwytta nag 
yn yfed corph a gwaed Crist. Mae 'd resynol 
i feddwl nad oedd y Corintbiaid aDnawioI hyn 
ya gwtiettd dim rhagoriaeth rhwng corph yr 
Arglwydd a bwyd a diod cyffredin; rhai o 
hoaynt a ddeuent i> cymmun a newyn arnynt^ 
ac eraill yn feddwon ! Er gwaethed buchedd 
Uawer yn ein mysg, yr tryf yn gobeithiq y gell- 
ifdyw^dyd nad oes neb yn euog o'r fath an- 
jchefn aniveddus a hyn ; etto yr wyf yn ofni fod 
l]^.wer yn rhy ddiwybod ynghylch y sacrament 
yraa, yn enwedig y rhai anllytbyren^g a'r rhai 
ieudingc, ac at y fath rai yn benhaf yr wyf yn 
cvfeirio.yr yrhadroddion yma. Cyn y deloneb 
at y . bwrdd sanctaidd, fe ddylai fod ganddo 
wybodaeth dda i ba bwrpas yr ordeiniwyd y 
wledd nefol honno, aV Ileshgd yr ^m iV dder- 
byn oddi wrthi. Pan ordeiniodd ein Harglwydd 
ei swpper diwaetbaf, fe a ddywedodd^ ^'gwn- 
ewch byn er coffa am dauaf." Wrth. byn fe a 
roddes orchymyn i'w ddisgyblion aoeddyntyn 
bresennol, ac ynddynt bwy i'w Eglwys ymhob 
oesy i gadw 'r ordinbad sanctaidd ymayn barch- 
ns er coffa am dano, neu am y farwolaeth 3rr 
O^dd ef i ddioddef drannoetb am bechodau *t 
byd, ac i barban i wneud felly yn wastadolhyd 
^i afl-ddyfodiad ef. Felly y dywed yr ApoutgA 



9* 



889 



yohydig iaen y teiityn, "Cyimifer gwaitb 
bynnag y bwyttaoch y bara hwn^ ac yr yfocb y 
cwppan^ y dangoswch farwolaeth yr Ai^lwydd« 
hyd ooi ddelo.'-' Hyn, ynteu^ y dylem ni wii* 
eothur yn wastad, i'r perwyl yma yr ordeiniwy4 
y sacrameDt hwc, er gwastadoi gof am ddi^ 
oddefaint a marwolaeth Crist, ac o'r lleshad yt 
fm yn ei dderbyn oddi wrth ei farwolaeth ; a'r 
lieshad sydd gymmaint naa gwyr neb ei lawn 
fkmi, o blegid yr ;^m yn cael maddeuant o'n holl 
bechodau^ ac fe 'n cymmodir d'r HoUalluog 
Dduw : rhoddion a doniau *r Yspryd Glan, a> 
holt fendithion a gawsom erioed^ sydd gennyni 
yrwan, nea a gaffom byth rhag Haw yn y byd 
bwn neu yn y byd a ddaw, hwy oil a ennillwyd 
1 ni drwy aberth dioddefaint a marwolaetb Criet^ 
trwy rym a rfainwedd yr aberth a offrymmodd 
ef trosom i Ddaw pan oedd ef ar y ddaiar. Yn 
y sacrament bwn, tra 'r ydym yn coffbaa a- 
bertb marwolaeth Crista yr ydys yn cyfrannn i 
ni yn enwedig y lleshad o'i farwolaeth, sef ma- 
ddeuant^ a gr&s, ac^ yn ddilynol, fywyd tragy- 
wyddol ; gr&s a cbwanegir, a'n pardwn a selir 
i'r gwir edifeiriol a'r Ryddlawn ; ein heneidiaa 
a gryfheir trwy gorph a gwaed Crist a dderbyn- 
ir yn ysprydol yn y sacrament bwn^^ oberwydd, 
€el y dywed St. Paul, wrth hyn yr fm yn cajBl 
Crist i drigo yn ein calonnau (rwy ffydd^ mewa 
VOL. I.] 2 p • •• 



iteU. 



m 



modd arbennig, yn fy marn i, wrth gymmuno ; 
a'p Hiacbawdwr ei bun a ddywed, ''Yr hwa 
sydd yD bwytta fy ngfanawd i, ac yn yfed fy 
Dg^waed i^ sydd yn aros ynof fi, a mtnnaa ynddo 
yntau : " a chan ei fod cf, yr hwn yw ffynnon 
pob gr&sa nerth, yn aros ynom ni, a ninnau 
ynddo yntau, mae ei r&s ef yn ddigon i pi yn 
w^stad. Mae 'n ddiammeu fod y rhai sydd 
ar/erol o dderbyn y sacrament bendigedig yn 
fynych ac yri deilwng, yn gwybod yn dda wrth- 
ynt eu faunaiii y Uesbad y maent yn ei dderbyn 
oddi wrtbo ; eu bod bwy wrtb ei fynych arfer 
yn derby n grAs Duw, yn derbyn cymmorth ei 
•Lan Yspryd ef i'w gwared oddi wrth brofedig- 
aetbau y byd, y cnawd, a*r cythraul, fw di- 
ddannu a'u cymmorth i fyned yn fodlonus, yn 
siriol^ ac yn llaw^n drwy bob digwyddiadau a 
icbroesau bydol, ac iV gwneuthur yn sicr a 
diymmod. yngwaith yr Arglwydd y n wastadol. 
Ond y sawl nid ydynt yn ei dderbyn ond yn 
anaml, unwaith neu ddwy ysgatfydd yn y ttxyy- 
ddyn; p ran fod y ffasiwn felly, nid yw rbain yn 
deall mor angenrheidibl yw, nag ycbwaith yn 
deiniladwy o'llesbad; oni bae hyn, bwy a*i 
harferent yn amlach, ac a gymmerent ofal iV 
gwneuthur eu hunain, trwy gymmorth nef, yn 
gymmwys. Gan bynny, mae i ni wir achos i 
.ofni a^) y sawl sydd mor ddiofal a difatter am y 



S9l 



'cymmtin bendigedig;, nad ydynt yn iawh-farnu 
corph yr Arglwydd, na pha leshad yr ^xxi yn ei 
dderbyh oddi wrtho pan fom deilwng gyfran- 
nogion o honaw. . Ond bwriwch fod ganddynt^ 
am y tro y deuant^ ystyriaeth barchus o'u dy- 
ledswydd^ etto oni fyddant ofalus am eu bucli- 
edd ar ol, cystal ag o flaen> y cymmun, nid 
rhyfedd nad ydynt yn. eu clywed eu bunain 
fawr well o'i blegid, ac am hynny yn ddifatter 
am dano ; ond pe baent mpr ofalus ag y dylent 
ar ol derbyn y sacrament, diammeu y byddai 
i'w heneidiau gael eu cryfhau a'u diddanna 
trwy gorph a gwaed Crist, fel y rhai a grybwyll- 
ais o'r blaen, ac felly y byddai amynt biraeth 
am yr adeg nesaf i fod yn gyfrannogion o hon« 
ynt dracbefn* Eitbr y cyfry w rai ag sydd yn 
byw mewn .esgeulusdra gwastadol a rhyfygus 
o'r cymmun bendigedtg^ fel y mae gormod ya- 
^wacth, mae y rhain yn newynu eu heneidiau 
truain^ maent yn byw yn wrthnysig mewn pe- 
cbod gwirfodd, h. y. mewn troseddtad o*r gor- 
cbymyn dwys a roes ef ei bun, ymron ar ei ym- 
adawiad, iV ddisgyblion^ ac ynddynt bwy i 
ninnau, '^Gwnewcb byn er coffa am danaf/* 
Ni buasai iddo fytb orcbymyn byn i ni, oni bu- 
asai yn wir angenrheidiol i'w wneuthur er mwya 
ein biecbydwriaetb ni, fel y byddem yn gad- 
wedig trwyddo ef. 

2 p2 



' 



8M 



Hyd yn hyn f traethai« <am wybodatth o'r 
fath bethau ag a xldylai pob dyn holi ei huaaa 
yn ddifrifol am danynt, cyn y delo fr cymmun, 
Fe a ddylai ddeall natar a pbwrpas y ddaa 
sacrameut^ yr addewid aV broffes a wnaeth ya 
ei fedydd pau wnaed ef yD Gristion, a^i fed ya 
Hdnewyddu nea 'n ail wneud yr addewid hcmno 
¥rrth dderbyn swpper yr Arglwydd^ a*r mawr 
l^/sef gr&s a maddeuant^ sydd ya dei}liaw 
tiddi wrtb gyfrannu *n ffyddlawn. Yr ail beth 
'« ddylai . dyn ei holi ei hun am dano y w, pa 
ddefnydd a wnaeth ef o'i wybodaeth. Oiid 
^D na wasanaetha 'r amser i ystyried hyn yn 
lieiaetb yrwan^ mi a'i h^Iuraf, trwy.geanad yx 
Arglwydd, y Sul nesaf. Yn y cyfamser, gad- 
eweh i mi ddymuno arnoch ddwys yatyried y 
moddioD a oaodais o'eb blaen, fel y^gallocb fed 
yn gyfrannc^ion teilwng o'rxymman bendjged- 
]g. Wrtb fod felly cbwi age web eicb diwaUi 
Aphob daioni ysprydol yn y bydpreaennoU a€ 
yn y byd a ddaw ceweh deyrnasu gyd4 Gbrifit 
yn oea oesoedd. 



»98 



Y CYMMUN. 



1 CORINTHIAID tl. 28. 

. EUhr hokd dyn ff ei him; uc folly btoyttaed <i!'r, 

bara, ac yfed o^r ctvjppan. 

l|/rl a ddecbreaais ddangos i chwi y tro d^ 
^a^tbaf mor angenrh^idiol ac mor ddy^ 
•)€d«s yw Iianau-ymholiad^ ac fel y gwneler hya 
jQ.y modd y dylid, rhaid i ni wybod am ba 
:beth y dylism holi «in hunain am dano cyu 
Irdddio dyfod at fwr dd yr Ai^glwydd, a hynny 
y^j ADA ddau beth yn eawedig; yn gyataf, am 
^a^wybodaeth o aeiliau a phrif byogciau cra- 
Sydd; a byp a wnaetham y tro divraatbaf. 

11. Yr ail beth a ddylai dyn €i fadi ei bim 
am dano yw, pa arfer a dcmiydd a inmaeth ef 
o'i wybodattb, ;pa fodd y cyflawnodd ef ei ar 
dduaed fedyddiol, pa fodd y cadwodd orchym^ 
yeion Daw, a fuel fucbedd yn ol ei^^rediniaeth. 
Yr wyf yn ofni nad oes fawr^ ie» neb o booom 
jki a eill atteb y ewestiwa fel ydymnimn ; rbaid 



^ 



294 



i ni g^faddef gji &V Apostol, roai mewn llawer 
o bethau yr ^m ni bawb yn llitbro ; o herwydd 
hynny ni a ddylem holi ein hunain beunydd^ 
bob amser^ i ddiwygio yr hyn a wnaethom ar 
fai, y wae hyn yn dra angenrhaid, yn fwy en- 
wedigy cyn y delom at fwrdd yr Arglwydd; 
Bid oes i neb ddyfod i'r wledd honno heb y 
wisg briodas: rhaid i ni holi ein hnnain, nid 
yn nnig nes y gwelom ein pecbod, ond /lefyd 
nes i ni ei gashau ac amcanu ymadael Ag ef, o 
blegid 4V bardd wisgoedd byn y gwneir eneid- 
iau yn gymmwys iV gymdeithas nefol a gyfar- 
fyddir yn y wledd yma. Nid trwy ychydig 
goeg-chwiliad y mae V gwisgoedd i'w cael, ni 
wasanaetba dim Uai na chwbUholiad a llwyr 
edifeirwcb i'r pwrpas yma. Rhaid i ni, yniea^ 
lawn-ystyried y wir ffordd a'r modd i gyfla\imi 
hynny: Cyfraith Dduw yw V rheol sydd i'n 
cyfarwyddo i wneutbur hyn ; " Llosern yw dy 
air i'm traed a llewyrch i'm llwybr;" dyma 'r 
gwir lewyrch i oleuo ein tywyllwch, ac i'n cyf- 
arwyddo ar y ffordd union i bappusrwy.dd tra* 
gywyddol. Ond os cymmerwn arnom ein cyf- 
arwyddo ein hunain, a galw yn dda yr hyn y 
mae Duw yn ei alw yn ddrwg, dewis yr hyn y 
mae ef yn gorchymyn i ni ei wrtbod, a gwneur 
thur yr hyn y mae ef yn peri i ni adael heb ei 
wneutbur, yna yr ;^m yn ymwrtbod 4 chyfreith- 
iau Duw i'n cyfarwyddo, ac felly yn myned ar 



395 



gyfeiliorn ar hyd gam Iwybrau ein meddyliau 
Clin bunain. Holwn, *gan bynny^ eia hunain 
wrtb reol cyfraitb Duw, h. y. y deg gorcbym- 
yn y rhai yr ^m yn clywed eu badroddo leiaf 
bob Sul. Mae 'r gorcbymynion wedi eu rban- 
nu yn ddwy 16ch, y pedwar cyntaf, nea^r.Ildch 
gyntaf, sy *n cynnwys ein dyled tu ag at Dduw, 
'a'r cbwe' olaf, neu 'r ail 16cb, ein dyled tu agat 
ein cymmydog. Am ein dyled tu ag at Dduvr^ 
bolwn ein bunain yn gyffredin a ydym yn credu 
ynddo, yn ei ofni a'i garu 4'n boll galon, d'n 
boll feddwl, k'n boll enaid, ac 4'n boll nertb: 
pnd yn fwy enwedigol, ystyriwn bob gorcbyra- 
yn yn arbennig. 

.A ydym, yn ol y gorchymyh cynta;f, yn credu 
ynddo mai efe y w 'r unig a'r gwir Dduw? a 
ydyra ni yn ei ofni, ac yn talu iddo 'r parch a'r 
anrhydedd sydd ddyledus iddo? a ydym ni yn 
llawn fodloni i'w rasusaf ragluniaetb ef, pa beth 
bynnag a ddigwyddo i ni? a ydym yn diolch 
iddo am y bendithion'yr 5^m beunydd yneu 
derbyn? cauys ynddo ef yr ym yn byw; sym- 
mud, ac yn bod ; beb ei ofal a'i gennad nis gall- 
wn fyw funud awr. A ydym ynei glodfori ef 
am ei boll drugareddau i ni yn y byd yma, ac 
yii fwy enwedig am brynedigaetb y byd trwy 
ein Harglwyddlesu; Grist, am foddion gr4s, ac 
am obaith gogoniant yn y byd a ddaw ? 



9» 



A ydym, yn €l yr «l gorcbjmyii, ukl yn iin^ 
% heb addoli delwau, ac heb addoli Y gwit 
Dduw nic^wD gaa fodd trwy ealun yo y byd, 
ond a ydym, pan fyddom yo gweddia, yn ei a^ 
ddoli ef yn ddefosiynol ft'n boll galon, beb ad« 
ael i% calonnaa wibio a myfyrio ar wagedd ac 
oferedd, nea ddim arall yn y byd^ ond en s^ 
fydla hwy ar y gprnrhaf i)dnw^ fel pe baem 
yn aiarad Ag ef W3meb yn wyneb ? 

A ydym, yn ol y trydydd gorchyniyn^ pan 
font gwedi ein rhoi yn gyfreithlawn ar ein live, 
bob amser yn dywedyd y gwir ? Gobeithio yr 
wyf ein bod oil yn gwnend byn ; ond a ydym 
ni *n euog o ofer a byrbwyll dyngu^ Myn Duw, 
iiaa^ Ar ein heneidiai]^ nag ipyn dim arall, na 
chwaith rliegu eraill nea ni 'n hunain ? A yds- 
ym oi ua amser yn cymnleryd enw Daw yn Or 
At ? a ydym ni nn aniser yn arferu 'r enw ben- 
digedig bwnnv k'n geneuan, ond pan fom yn 
ddefufsiynol yn meddwi am y Goruchaf yn ein 
calomian ? 

A ydym ni, yn ©I y pedwerydd gorchymyn; 
yn gwasanaethu Daw ac yn anrhydeddn ei sir ef 
yn gywir bob dydd o'n beinioes, yn enwedig ar 
^ ddydd sanctaidd ei hun, ei S^bbotb ? a ydyfli 
ni yn ei wasanaethu ef yn gywir ar y dy4d fawn 
4rwy gyrebn 'n ddyfal i wrando ei air ef yn d 
d^, ac yno yn ei wasajiaetba ae yn ^i addoli '^ 



29t 



ddefosiynol^ yn barchus^ ac yn ostyngtedig ? a 
yw 'a hawdd gennym wneud rhyw V^dg^esgns 
rhag dyfod yno ? a yw neb o honom yn halogi 
dydd yr Arglwydd, drwy orcbwyl yn y byd, 
neu chwareu ac ofer-gampiau ? a oes yma rieni 
neu ben-teulu yn gwybod fod ei blentyn neu ei 
Mreinidog yn arferol o halogi 'r dydd hwn ? ac 
a ydynt hwy yn cymraeryd gofel ar iddynt e\i 
hunain a'a tylwyth dreulio 'r dydd hwn mewti 
gweithredoedd o gariad ac eltiseni^ yn gwasan- 
aetha Daw ac yn gwneuthur daioni i ddyn? 
Yatyriwn a myfjrriwn^ ac os fm ar fai, byddwu 
fwy gofalus a gweddiwn am ras fw ocbel rhag 
Haw. 

Mae 'r ch we gorchymyn diwaethaf, neu *r ail 
16cb, yn cynnWys ein dyled tu ag at ein cyiii-< 
mydog, ac er mwyn gwybod a ydym ni yh 
cyflawni hyn, holwn ein hunain yn gyffredin a 
ydym ni 'n caru ein cymmydog fel ni 'n hun^ 
ain^ ac a ydym yn dangos y cariad yma trwy 
wneuthur i bob dyn megis y chwennychom idd6 
yntau wneuthur i ninnau. ' Ond yn fwy enwed^ 
igol, ystyriwn yma hefyd bob gorchymyn ya 
arbennig. 

A ydym ni, yn ol y pummed gorchymyn, yA 
cam ac yn anrhydeddu 'n rhieni naturiol, trwy 
ymddygiad parchus, ufudd^ a gostyngedig idd*- 
ynt ? a ydym ni yn eii cyramorth byd eithaf ein 

VOL. I.] 2 Q 



096 



gdla am bob pdh a fo angenrbaid iddynt hjd 
ea boll oea, yn enwedig yn ea henaint ? 4 ^m 
yn ofaddhau i'r Brenbia a'i swyddogion, drwy 
gadw ea cyfreitbiao yn. oityogedig, yn fodloo, 
ac yn ddir vignacb ? a ydym yn ymostwng ac yn 
ymddwyn yn barchedig tu ag at ein Hy wiawd- 
wyr^ dyigawdwyr, a bugeiliaid ysprydoi ? a y m 
yn dyfiil wrando^ ac yn ymegnio i gofio en boll 
addysg dda a'n cyngborion? A ydym, os ydym 
weinidogton, yn nfudd^ ac yn ostyngedig, yn 
onest^ yn gywir^ ac yn ffyddlawn i'n meistriaid 
yn ein g^aitb a*n gorcbwyl^ yn gystal allan o'a 
g^ydd ag o flaen eu llygaid ? ac a ydym yn 
ymddwyn ein bunain yn ostyngedig, gan berchi 
pawb o'n gwell, ac yn gariadas, ac yn addfwyn 
tn ag at bawb o bob gr&dd yn gyffredin ? Ac 
am gyflawni hyn (heblaw 'r gwobr a bery byth) 
mae i ni addewid o bir oes a llwyddiant ar y 
djAaiar. 

A y4yni, yn ol y chweched gorchymyn, heb 
wnend niwaid i neb, nag ar air nag ar weilhred^ 
eitbr yn ol a allom yn gwneud ein gorea i 
iaentumio beddwcb, cariad, a Honyddwch ? a 
oes na ch&s na digaaedd yn ein calonnau ineb ? 
o blegid nid ydym yn unig i fed yn ddieuog o 
dywallt gwaed wrtb y gbrcbymyn bwn, .ond j 
jgadw ein calonnau yn l&n Qddi wrtb ddrwg- 
f|iirri|id/ digofainty casineb, malais^ cynfigen^ ym- 



299 



ryson, Hid, ac ymddial, a phob cyfryw bechod. 

A ydym, yn ol y seithfed gorcbymyn. yn 
cadw ein cyrph inewn cymmedroldeb, sobr- 
wydd^ a diweirdeb^ fel y bom bur, gl&n, a di« 
halog aelodau corpb Crist a themlaa 'r Yspryd 
GIan^a ydym yn ymgadw nid yn uuig oddi 
wrth y pecbod o odineb mewn gweitbred, ond 
hefyd oddi wrtb bob aflendid meddwl cystal a 
gweitbred^ oddi wrth bob deisyfiadau^ geiriau, 
ac ymddygiad aniwair^ ac oddi wrth bob peth 
a eili ein hannog iV onrbyw, meddwdod^ cwm- 
peini drwg, a phob ymadrodd ac ymddygiad 
brwnt a serthedd ? 

A ydym, yn ol yr wythfed gorchymyn, nid 
yn unig yn cadw ein dwylaw rhag lladratta, 
eitbr yn gy wir ac yn union y mbob peth a wnet- 
om, fel ha bo i ni gam-attal dim o eiddo aral)^ 
yn dy wyll nag yn oleu, triry dwyll na thrwy 
drais ? ac os buom mor annedwydd a thwyllo 
ifieb', neu gam-attal y peth sydd yn gyfrettblawn 
i aifall^ a wnaethom ni iawn a diwygiad hyd 
eithaf ein gallu am ei golled a^ cam a wnaetb^ 
om Ag ef ? A ydym yn ddidwyll ac yn onest 
yn 4in bargeinion, heb arfer twyll yn y byd i 
beri colled i eralll ynddjrnl.^ Y mae 'r gor^ 
chymyn hwn hefyd nid yn unig yn gwahardd 
i ni gymmeryd o eiddo arall, ond ynein rhwymd 
hefyd i fod yn haelionus. Nid yw 'r Gorachaf 
* * 2 q3 



aoo 



DdQW yn rfaoddi ei fendithion i ni i'w trralio 
mroom ein hnnain yn unig^ eitlir j mae efe 3^11 
gorcby myn i ni fod yn dnsengar byd eitbaf ein 
gaUo ar bob acbos ; ac oni byddwn felly, J^jfBi 
yn lladratta megis y rban y mae efe yn gor^^ 
cbymyn i ni ei rboddi i arall* Nyni a ddylem^ 
ynteOy fod yn elosengar ar bob acboe wrth y 
tlawd a'r anghenns. 

A ydym, jrn ol y nawfed gorcbymyn, nid yn 
nnig beb ddiryn cam-dystiolaeth yn eiiiyn ein 
jcymmydog pan fom ar ein Uw, eithr a ydym yu 
cadw 'n tafodan bob amser rbag dywedyd eel- 
wydd, cabl-eirian, a drwg absen am neb ? a yd- 
ym yn eaog o gario chwedlan er niwaid i enw 
da eraill, nag yn hoffi clywed y cyfryw ? a yd* 
y m yn enog o enllibio neu roi drygair i eraill yn 
en habsen ? ynten a ydym yn hygoel i obeitbto 
gwell pan glywom enllib i neb, ac i'w ymddi- 
jByn byd He gallom trwy wirionedd. 

A ydym, yn ol y degfed gorcbymyn, nid yn 
nnig heb wneud niwaid i'n cymmydog yn ei 
gorph, ei feddiannau, a'i enw da, eithr a ydym 
ni befyd heb cbwenych ei df, ei ^ch, neu ei as- 
yn er mwyn^ein budd, ei wraig nen ei forwyn 
er mwyn ein pleser, na dim ar«ydd i'w eiddo er 
mwyn ein budd na 'h tracbwant? ac a ydym yn 
fodlon i'n cyflwr a'r hyn sydd gennym ein hnn- 
ain, ac yn dysgu liafurio 'n gywir mewn rbyw 



j»l 



alwedigaeth onest, Tn cad w 'd bunain a'n teiiloj 
ac i roddi i'r sawl a fo mewn difiyg nea eisiao« 
yii ol y cyflwr i'r hwn y rhyngodd bodd i Ddaw 
eiDgalw. 

Hyo oil a ddylem ni 'n boli eia hunaio yn eu 
cylcb, ac os gwelwn eio bod yn feius mewn 
dim a gynhwysir tan y gorchymynion hyn, M 
y gwnawn yn sicr y goreu o bonom^ dylem anir 
cana 'n ddifrifol i'n diwygio ein hunain, a gwe- 
ddio ar Dduw i roi i ni ei r&s i'n belpu« fel y di« 
lynom fuchedd well, ac yr ymadawom oddi 
wrth y fath bechodau rhag Haw ; onite^ beb j 
fath fwriad, ein cydwybodaii eip bunain a fydd- 
ant yn dystion i'n berbyn nad ydym yo gym- 
mwys i nesbau at fwrdd yr Arglwydd^ nad yd- 
ym yn baedda dim ar ei law ef ond y poenau 
tragywyddol a addawodd ef i becbaduriaid 
gwrtbnysig. Mae ein Heglwys ni^ yn niwedd 
y Catecism^ yn dysgu i ddynion i boli eu bun- 
ain am dri pbetb yn bendifaddef cyn y delont i 
swpper yr Arglwydd; yngbylcb en bedifeir- 
wcb^ eu fiydd, a'u cariad perffaitb. Rbaid 
iddynt, yngbyntaf, eu boli en bunain aydynt 
bwy yn wir edifeiriol am eu pecbodau a aetbant 
beibio, y rbai a wnaetbant yn erbyn gorcbynir 
ynion Duw, y rbai a adroddais i cbwi yr awr- 
hon^ ac yn sicr yn amcanu dilyn« trwy rks Dnw, 
bucbedd newydd rbagllaw; canys oni bydd^ 



90i 



ant wir deimladwy ac edifeiriol o*u pechodao^ 
nid all fod ganddyiit mo'r parch dyledus iV or- 
dinhad sanctaidd, ni all fod ganddynt deimlad 
dwys o'u mawr raid wrth lachawdwr: ac di 
wadanaetba iddynt yn unig ofidio a galara, a 
bod yn drwm ac yn drist iam eu pecbodan, ond 
rhaid iddynt felly edifarhau am danynt, fel y bo 
iddynt sicr amcann ac ymroi o ddifrif, trwy 
nerth a grks Daw, i ddilyn bucbedd newydd 
rbag Haw, ac onite nid ydynt addas i dderbyn y 
maddeuant aV gollyngdod a ^ynbygir iddynt yn 
y sacrament hwn. Mae i ni wir acbos i ofni 
fod llaweroedd yn ddiflTygiol yn y parrottoad 
yma i dderbyn swpper yr Arglwydd, ac onibae 
hynny, ceid gweled ei effaitb yn fwy egluryn 
eu bucbedd : bwy a fyddant^ ysgatfydd, beth 
8obrach a difrtfach ychydig cyn cymmnno nag 
aniseroedd eraill, ond gwedi hynny nid ydynt 
yn cymmeryd gofal yn y byd, ond dilyn eu htn 
fiyrdd beb feddwl am wellhad. Ac nid rhyfedd 
hyn, ca-nys y mae *n eglur na ddarfu iddynt er- 
ioed amcanu edifarhau, o blegid pe buasent, bwy 
a geisient ymgadw yii fynych oddi wrth eu pe- 
chodau rhag Haw ; beb lijnny, sef argyhoeddiad 
o'u pecbod, nid oes dim ynddynt gymmwys { 
gorph a gwaed Crist weitbredu arnynt, le/ nid 
ydynt addas i dderbyn gr&s Duw iV helpu : af 
air, rhaid i'r saw! sy *n dyfod i swpper yr Ar- 



303 



glwydd^ chwilied eu calonnauyn fanwl, holi eu 
huchedd a'u hymarweddiad yn ddwys ac yn 
gyfan ; rhaid iddynt ystyried yn ddifrifol ymha 
betb y torrasaut yr adduned gybpedd a waaeth- 
ant Sl Duw yn eu bedydd, a pban ddelont yno 
rbaid iddynt ail-wneuthur yr adduned honno^ 
ac ymroi o ddifrif, trwy rAs Duw, iV chadw 'n 
fwy gofalus fyth rhag Haw trwy ddilya bucbedd 
newydd. 

Gyd A'r gwir edifeirwch.yma^ rhaid iddynt 
yn nesaf eu holi euhunain a oes ganddynt 
ffydd fywiol yn nhrugareddau Duw trwy Grist, 
gyd 4 diolchus gof am ei apgeu ; cany^ heb 
ffydd nid yw bosibl iddynt dderbyn corph a 
gwaed Crist yn deilwng. Pan fom, ynteu, 
wrth ein hpli ein hunain yn gweled ein bod.yn 
wir edifeiriol am ein pechodau, ac yn wir, yn 
8icr, ac yn ddifrifol yn amcaau dilyn bucbedd 
joewydd, neshawn trwy ffydd fywiol at fwrdd yr 
Arglwydd^ gan gredu yn ddiammeu|^cyn sicred 
a'n bod ni ynp jn bwytta ac yn yfedL yr elfen- 
nau gweledig o fara a gwin, ein bod yr un anir 
ser cyn sicred yn derbyn cwbl faddenant o'n 
jpechodau trwy 'r moddion. byn, sef corph a 
£V^cied Crist; cyfrennir hwy.mewn niodd ya- 
j)rydoi i ni ynp 'r amser hwnnw, gwedi ef dorri 
a'i dywallt drospin. Ac nid yn unig maddeu- 
Mt o'n pcichodau gynt trwy anfeidrol driigaBH 



&3TS.1 



SOi 



eddao Diaw jn Nghrist, ond grfts a nerth i gyf* 
lawdi ein hamcanion a^n haddnnedau «anctaidd^ 
fel y gallom /^w mewn newydd-deb bacbedd. 

Yn ddiwaetbaf, dylai dynion eu holi ea hon« 
aiDj cyn dyfod i swppcr yr Arglwydd, a yd-* 
ynt hwy mewn cariad perffaith k phob dyn, heb 
fod ganddynt na digofaint^ na malais, na drwg« 
fwriad i neb, o blegid dy wedyd o Dduw ei bun^ 
''Oni faddeuwch i ddynion eu camweddau, ni 
faddeii eich Tad nefol eich camweddaa chwi* 
tbaa/' Oni' faddeuwn i bawb bob cacnwri a 
wnaetbant erioed & ni, nid allwn fyned at y 
sacrament ft dim gwir ffydd yn nbrogaredd 
Daw am faddeuant i'n pecbodaii, canys rhy* 
l>uddir ni o flaen Haw na faddeua efe monynt; 
am hynny y dywed ein Hiachawdwr, *' Os dygi 
dy rodd i'r ailor, ac yno dyfod i'th gof fod gan 
dy frawd ddim i'th erbyn^ gad yno dyroddgeir 
bron yr allor, a do% ymaitb : yn gyntaf cym- 
moder dj iPth frawd, ac yna tyred ac offrwm dy 
rodd." Ymha eiriau y mae ef yn dy wedyd yn 
€glar, mor eglur nad oes modd eu cam-(ldeall, 
na dderbyn ef na rbodd nag un gwasanaeth aratt 
gennym a offrymmwn iddo ar ei fwrdd, oni 
byddwn mewn cariad perffaith & phob dyn. 
Am hynny^ pa ]e bynnag y bo syrthiad allan 
ThMmg4>obl> rhaid iddynt gymmodi 4*u gilydd^ 
cyn y gallont ddisgwyl cymmod & Daw, fel y 



905 



bont gyfrannogion teilwng o gorph a gwaed 
Crist er maddeoant iddynt am eu pechodau : 
ac OS yw ud o honynt yn ewyllysgar i gymmodi, 
aV Ilali yn parhau yn ei ddigter^ mae ef yr hwn 
sydd ewyllysgar i gymmodi yn rhydd i ddyfod; 
1 ddiweddu : pviry bynnag, ar ol dwys holiad 
arno ei bun, a welo ei fod yn edifetriol am ei 
bechodau a aethant heibio^ yn amcanu dilyn 
bucbedd newydd, a chan^do ffydd fy wiol yn 
nbragaredd Duw trwy Grist, a'i fod mewn car- 
iad periTaith k phob dyn, fe a eill ddyfod yn hy- 
derus i fwytta o'r bara ac i yfed o'r cwppan yn 
y cymmun^ heb ddim arswyd o wneuthar hyn- 
ny yn anheilwng : canys pan dd^l yno k dwys 
a gvir deimlad o'i bechodau gynt. nid all lai na 
bod yn edifeiriol o'u plegid^ ac felly ymddwyn 
k goaty ugeiddrwydd a pharchedig ofn ; gan 
ddyfod & ffydd fywiol, nid ail lai na iawn-farnu 
corph yr Arglwydd, a hyderu 'n gyfiawn yn ei 
addewidion ef ; -gan ddyfod hefyd naewn gwir 
Grist'nogol gariad, mae efe'n gwbl gymmwys 
ac yn addas i dderbyn corph a gwaed Crist, i 
gyfrannu hefyd o'r lleshad dirfawr a'r fendith a 
roddir i'r ffyddloniaid yn swpper yr Arglwydd, 
a hynny ydyw, maddeuant am a basiodd, a 
chwanegiad o ras rbag Haw, i'w llewyrchu, a'a 
cryfbau, a'u cysuro, ac i hwylio ymlaea eu he- 
difeirwch a'u gwellbad* 

VOL. I.] 2 R 



•% ■— 



r" 



cnofim T SA^xT. 



1 lOAH I. 3. 

Yr hyn a tPeUom ae a ylywsom, yr ydym yn ei 
fynegi i chun, fel y caffoch chwiihau hefyd gymdeUhas 
gyi A ni: cin cymdeUhas ni yn wir sydd gyd St 
Tad, a chyd ffi Fob ef Ie9u Crisi. 

Ij^Y nwriad yr amser yma ydy w esponio er. 
^ thygl o'n credo, sef cymmaD y saint. 
Wrth y gair saint fe ddeallir yn fynych yn yr 
Ysgrythnr^ Orisfnogion yn gyffredin^ y sawl 
•11 a fedyddiwyd yn ffydd Crista ac ydynt yn 
proffesu ei'grefydd ef ; ond yn yr ystyr manyU 
afy ac yn y credo^ y deailir wrth yr enw seiot« 
lau, Grist'nogion duwiol sanctaidd; a'r enw 
yma sy 'n pertfayn nid yn untg i Grist'nogion a 
ymadawsant &'r byd, ond befyd i'r hoU ffyddr 
looiaid er y dechreuad. Ystyriwn, ynten, gyd 
A phwy a pha rai y ro^e i'r saint ar y ddaiar 
gymniun neu gymdeitbas. 

1. Y mae ganddynt, a hwy yn byvr yn Eg* 



3crr 



Iwjrs Crist, gymmun neu gymdeitbas k Duw 'r 
Tad. Yr.achos i'r Apostalion ysgrifenfiu oedd, 
fef y byddai i'r rheio'y^ at ba rai yr oeddynt yii 
ysgrifennu, gymmundeb & nhw ; '* Yr hyn a 
Mrelsom ac a glywsom yr ydym yn ei fynegi i 
chtfi, fel y caffoch cbwithao gymdeitbat gyd k 
ni/' ac y mae ef yr ud amser yn niynegi bod 
eo cymdeitlias hwy gyd ^r Tad : trwy dderbyn 
atbra\fiaeth yr Apo^tolioti raewn fiydd fywiol, 
yr oeddynt yn myned i gymdeithas &*t Apostol- 
ion ; a chan fod gan yr ApogtolioD' gymdeitbc^ 
k 0u w V Tad, yr oedd yn canlyn fod gynddynt 
hwy than hefyd. Megis mae cangennaa 'r wiit- 
wydden ydynt, a'r Tad yw 'r llafurwr, y mae'r 
saint felly oddi tan ei olygiad a'i o(kl arbennig. 
St. lago a ddywed ddarfod i Abraham gredu i 
Dduw^ a chyftifwyd bynny yn gyfiawnder iddo, 
a chyfaill Duw y galwyd ef. Gan bynny, y 
sawl bynnag a gredont yn ffyddlawn yn NuW^ 
fel^ bid sicr y mae'r saint yngwneuthur, cyfeill- 
ion ydynt hwy i Dduw, yn hoff ganddo ef yr 
hwn yw 'r cyfistill goreu, a' bynny mewn gradd 
uwch na phawb yn yr boil fyd, ac yn alluog i 
helaethu gwynfyd y sawl y bo ef yn ewyllysrio 
yn dda iddynt ; y maent yn myned h^fyd yn 
feibton iddo, yn cael y ddawn werthfaW o feb- 
wysiad, "Gwelwcb," medd yr Apofttol loan 
'^pa iath gariad a roes y Tad arnom, fel y'n 

2 r2 



306 



gelwid yn feibion i Ddaw." Y maent hefyd 
trwy rym yr addewidion gwerthfawr a roed 
iddynt, yn cael ea gwoeathar yn gyfrannogicm 
o'r duwiol anian, yn ymgyffelybu mewn rhyw 
fesur i ddaioni a sancteiddrwydd y Gorucbaf ; 
a pha tebyccaf yr elont iddo, o bynny yn fwy 
cymmeradwy ganddo. Y mae cymmundeb 
.rbwng dwy blaid yn cyfrannu mewn rhyw fesur 
,0'r.naill i'r Hall : yn yr acbos yma. Daw 'r Tad 
y w awdwr cyntaf a fiynnon boll radau a gwyn- 
fyd y saint; efe a drefnodd lachawdwr iddynt, 
efe sy 'n cyfrannu rbad iddynt hwy^ a hwythau 
gwedi ei dderbyn^ yn talu iddo .ef eu teyrnged 
o ddiolcb, a cblod, ac ufudd-dod : efe sydd yn 
rhoddi iddynt hwy fywyd a galluoedd ysprydol, 
bwytbau a ddeunyddiant y galluoedd yn gogo* 
,neddu ei enw ac yn mawrygu ei briodoliaethau ; 
y mae efe yn cyfrannu o'i gariad iddynt hwy 
gan ei dywallt yn eu calonnau« bwytbau a'i 
carant ef ac a oQrymmant iddo yr arogl mwyaf 
gwerthfawr ganddo^ calonnau cywir a dioldh- 
gar; hwy a arferant gymmundeb Ag ef trwy eu 
gweddiau dyfal ger bron gorsedd gr&s, yntau 
sy 'n teilyngu rhoddi iddynt hwy y rbadau a 
ofynant a'r drugaredd sy angenrhaid iddynt. 
A dyma 'r cymmundeb sydd i> saint ar y ddaiar 
gyd A'r Tad nefol. 
. 2. Y mae iddynt gymmuui neu gymmandebi 



309 



gyd A'r Mab : '' Ein cymdeithas ni sydd gyd 
A'r Tad a'r Mab," niedd St. loan yn y testyn, 
«c medd Apostol arall, St. Paul, " Trwy yr 
iiwii y'ch galwyd i gymdeithas ei Fab ef lesa 
Grist eiii Harglwydd ni." Y cymmundeb yma 
rhwng Crist a'i aelodau sydd agos iawn/ a syl- 
faen y cymmundeb ydyw ef rbyngddynt hwy 
A'n gilydd ; y maent yn un &'u gilydd, o her- 
mrydd eu bod yn un &g ef: fe a gymmerodd 
arno eu natur^ gan fyned inegis yn asgwrn o'u 
hesgyrn a cbnawd o'u cnawd, gan ei wneuthur 
yn gyifelyb iddynt hwy ymhob petb, oddi eithr 
pechod ; fe a gymmerodd arno eu camweddau, 
^a'r felldith o'edd yn gorwedd arnynt o'u her- 
wydd ; y mae yntau yn cyfrannu iddynt hwy o'i 
fendithion a'i t&b, a hwythau felly yn. myned 
yn gyfiawnder Duw ynddo ef : y mae 'n teimlo 
dros eu gwendid, yn gwybod eu hangenrheid- 
iau, ac yn eu diwallu; y mae 'n cyd-ddioddef 
a'u dioddefiadau hwy, yn gymmaint a pban er- 
lidiai Saul ei aelodau ar y ddaiar, yr oedd Crist 
eu pen yn llefain yn y nef, ** Saul, Saul, paham 
yr wyt yn fy erlid i?'' Y mae 'n cadw cym- 
mundeb gyd a'i Eglwys, a'i Eglwys gyd ag ef, 
trwy ordinhadau gosodedig, trwy ba rai y mae 
yn cyfrannu iddynt o'i ras : sacrament swpper 
yr Arglwydd a elwir yn arbennig yn gymmun 
ei gorph a'i waed ; trwy ei weinidogion hefyd a 



310 



pbregethiad y gair y mae cylodeithas rhwng pen 
yr Eglwys a'i aetodau ; megis y mae ef« felly y 
naent hwy ; byw yw efe, a byw fyddant bwyi- 
tbau ; y maent yn cyfrannu o'i ddioddefiadat^ 
sef ei haeddiant^ ac o'i ogoniaDt, ac yn eawedig 
o'i eiriolaetb gyd a'r Tad : y cyfryw ag ydyw'r 
undeb rbwng brodyr a cbyd-etifeddion, rbwng 
y priod-fab a'i briod, rhwng y pen a'r aelodan^ 
rbwng y winwydden aV Gadgbenoan, y fath yw 
cy fnndeb Crist a'r saint trwy .ei Yspryd : dee- 
byniant oil o'i gyflawnder a gras am ras. 

3. Y mae gaa saint Duw yn Eglwys Grist 
gymdeilbas gyd aV Yspryd Glan, ac y hum "^r 
Apostol wedi mynegi byn ddaufoddv trwy ddofl 
yinadrodd fel pettai 'n ammeu, *^0d oes/ 
inedd ef, " ddim cysur cariad, od oes dim cyni* 
deithaa yn yr Yspryd Glau," a thrwy weddio 
yn ddefosiynol am d^no^ ^' Gra& ein Harglwydd 
lesu Grist, a chariad Duw» a chymdeithas yir 
Yspryd Glan, a fyddo gyd k chwi oil." Gelwur 
y saint wftb yr enw yma o berwydd en bod yn 
saiictaidd, a sancteiddir bwy trwy 'r Yspryd 
yn gweitbredu ynddynt. Heblaw hynny, y 
gymdeithas rhyngddynt gyd aV Tad a'i* Mab a 
efieitbir trwy *r Yspryd ; canys y maent yn 
myned yn feibion i Dduw trwy dderbyn yjspiyd 
mabwysiad^ trwy r h:wn y maent yn Itefain 
Abba Dad ; ac os meibion^ yn gyd-etifeddionia 









311 



Christ ^'Ac oni wyddoch," roedd St. Pafci!, 
'^ fnai teml Dduw ydycfa^ a bod Yspryd Duw 
yn trigo ynoch." Yr andeb neu 'r gymdeithas 
yma a amlyg^ir ac a feithrinir o du 'r Yspryd 
trwy gyfrannu i enddiau 'r saint ddeisyfiadav 
sanctaidd^ a geni ynddynt lewyrch nefoh & 
gwybodaeth, a gobaitb^ a thangnefedd, a phob 
diddaiiwch ysprydol. Ar eu plaid hwy y ced«« 
vir y gymdeithas yma trwy fyfyrdod^ a gweddi, 
trwy ymarfer aV ordinhadau gosodedig, trwy 
ddeunyddio 'r rhinwedd a gyfrannwyd iddynt, 
9C ymegQio diiyn hoU orchymynion Daw ya 
ddifeius. " Os car neb fi/' ebr Crista ''a chadw 
fy ngorcbymynion, fy Nhad a'i car yntau^ any-* 
oi a.ddeuwn atto, ac a wnawn ein trigfa gyd zg 
ef.'* Fe\ hyn ni a welwn y gwneir enaid cred- 
adyn yn drigfa Duw 'r Tad aV Mab^ ac ni bydd 
yr Yspryd yn absennol lie byddant hwy, sef y 
Tad a'r Mab ; " Canys od oes neb heb Yspryd 
Crist, nid ydyw hwnnw yn eiddo Crist," niedd 
yr Apostol. Yr Yspryd Glan yw y cwlwm a> 
gadwyn sydd yn cysylltn y gymdeithas yma 
rhwDg y saint a'r Personau eraill o'r Drindod, 
a rbyngddynt a*ii gilydd. Ac ymegnied pawb 
i fiaientumio yr undeb trwy achlesu yr Yspryd 
yn en mynwes, a gocbelant ei ddigto a*i yrro 
ymaith trwy fath yn y byd o amhttrdeb ec an^ 
foesoldeb. 



r 



313 



4. Ond^ ytnl^ell^cb, y mae i^r saint gymtnun^ 
neu gymdeitbas, a'r aDgyliQn yn y nef. £r nid 
gweledig yw 'r gymdeithas yn gyffredin, nid 
llai gwir ydyw hi o herwydd hynny : ''Giiwi a 
dditethoch atfyrddiwn o angyiion/ medd St* 
Paul« wrth bennodi amryw rannau o deula 
Daw; ac yn fynych y gwelir banes yn yr Ys- 
grytbur am eu dyfodiad at ddynion, pan ym- 
ddangosent iddynt ar orchwyl a danfoniad y 
Gorachaf. Ymddangosodd angel yr Ai^Iwydd 
i Abrabam ac i Ddaniel^ angel a rag-fynegodd 
eni loan Fedyddiwr^ rhag-flaenor Crista angel a 
fynegodd i Fair Forwyn y genid y Messiah 6 
honi« llu o hunynt a ddatganent i'r bugeiliaid 
enedtgaeth yr lachawdvr nefol, angylion a 
ddygasant Lazarus i fynwes Abraham^ angylion 
a ddaetbant i gysuro 'r lesu yn eiymdrech me- 
ddwl yn yr ardd, bwy a fynegasant ei adgyfod- 
iad^ gan ddangos y fan He y dodwyd ei gorph 
ef ; a.ngel a agorodd ddrws y carchar i Pedr, ac 
felly a'i gwaredodd ; angylion a wahanant y 
dr.wg oddi wrth y cyfiawn y dydd olaf, ac a 
gasglant ynghyd yr etholedigion ; bwy a la« 
wenychant ar droedigaeth pechadur ; ip, onid 
ysprydion gwasanaetbgar ydynt bwy oil, mfidd 
St Paul^ wedi eu danfon i wasanaethu er mwya 
y rhai a gaut etifeddu iecbydwriaeth ? O y 
darbodaeth rbyfeddol sy gan y Gorachaf am 



31* 



, iecliydVrrideth dynion ! yr cini'hydedd a g^it 
.wrth fod yn seintiau, yn wir Grist'DOgion^ciLel 
yr angylioit yn gweirii iddynt! y gymdeithas 
sanctatdd a ddarparwyd iddynt ar eu hymad"- 
awiad, angylion ac arch-angylion ! Dysged 
pawb o honoch wneuthur ewyllys Duw ar y 
ddaiar fel y gwna 'r atigylion ufuddgar yn y 
nef, fel y byddoch gymmwys i'w cymdeilhas 
trynfydedig. 

5. Yn uesaf, ystyriwn y tiymraun n^u ^t 

gymdeithas sydd rbvrng y saint a dynion eraill. 

Y mae gan y saint^ nea 'r gWir ffyddloniaid^ 

fath ar gymdeithas n^u gymmun gyd a'r dtiwioU 

ion a ymadawsant a?r byd j " Cany$ chwi a 

ddaethoch/' medd yr Apostol, " at yspfydoedd 

y rhai cyfiawn a berffeithiwyd." Aelbdau yd- 

yw y duwiolion a ymadawsant a'r byd o'r nn 

teulu, er eu symmnd i drigfail arall o'r if ; yr 

tin Yspryd sydd yn eu Uonni hwy yn y nef ag 

sydd yn cysuro ac yn nerthn y saint ar y ddaiar; 

pan oeddynt ar y ddaiar, yr Yspryd oedd yn 

eu cysylltu k'n brodyr yn y ffydd, ac nid oes 

lie i feddwl y terfynnir y gymdeithas ar ea 

hymadawiad oddi yma. Pa beth ydyw effaith 

y cymmundeb yma o'u tu hwy^ ni ddatguddir 

yn yr Ysgrythur ; amry w gau ddychymygion 

sy ymhiith y Papistiaid yn ei gylch, ond amlwg 

ydyw ei bod hi yn ddyledus a buddiol ar y 

VOL. I.] 2 s 



^rf.^flllMMiMiiiaMiC...i. 



9H 



eq tmmpkq d» yii a^wyddus, gnn obekkkk, tiwy 
Iifie44iiiiit yr Ianbaiv4wr» dd^ffod i fwywaqt q'f 
Jin gwjnfy^ a nbwtbaii ; ymgyraro ivrth fedd- 
Wl flior happus ydynt, a. diffgwyl yn ddiofn^ le^ 
yn byfryd am yf awT y gwneir kwytbati % 
ybyddioQ oddi w^th alar a pbeqhod. 

1^ Yfubellaofa^ y mae math ar gyrndseithai 
rhwDg y saint ^ boll broffeswyr yr Efeogyl : y 
pa^il( ya gyfrann^giaii ^'r im b^dydd^ o'r qq 
allaf, o'r an addaliad ;. and cyimnuBdeb alla^ali 
gv4?dKg:» ydyw byn yn uaig; y rhiaweddys- 
pcydot sy 'a perthyu i'r gwir grefyddol ya uiHg^i 
a fbvrag y rhai* bya d'u gilydd y mae 'r gym^ 
dejithii^ ya hfid n^ewn gwirionedd ; " Oh rhod* 
iirn ya y goleanji.'' loedd St loan, ^* megis y 
mne efe ya y goleani^ y mae i n\ gymdeitbas 
A'n gilydd.^ Yr aa Y«pryd sydd yn gweithia 
yaddynt,. er cymhelled oddi wrth eu gilydde 
cyfiradnaat a'r an oi^dinbadau a hynuy er llesfaad 
78pj*y<ik>lj yr un addewtdjoa iV bannog a'u 
eysiira^ yr uu^ YsgrytUyran i'w cyfeuFio, yr un 
rbsMkta Tw bywhau^ yr un gobajth iV cyffcoi, 
yu g^ngbennau 6V qn gwreiddyn^ yn aelodaa 
9'r an peo^ yr un nef yn, nod i'w b^gniV yr ua 
Arglwydd a'u. prynodd, yr un Duw a'u. cyf- 
i9,^n^s^dd> yr uu Yspryd yn eu sancteiddio ap 
ya bywi^au ^r hoU gorpb* Ystyried ^yn sydd 
yn eu rhwy mo mewq cariad & u gi^dd ; cyf- 



315 



ronnant o lawenydd a llwyddiant ys^ydol etk 
gilydd^ a ckyd-deimlant k ehystaddtau ea gil-^ 
ydd; meddwl bod yr lachawdwr cyflTredinol 
wedi marw drostyat oil sy 'n geni ynddynt deim'^ 
lad i'w gilydd, tosturiant wrth yf aelddau 
gweiniaid^ a gwnant eu goreu iV cytnaiorth a'u 
diddaaaa; gwych ganddyot yitiddiddan. ttvti 
drugareddau 'r Arglwydd ta ag atty&t^ ac ad-' 
rodd siantplau arbetmig o ofal yi^ Holtailliog 
droetyat^ yp eo* nertbu yti erbya profedignethaa, 
ao ya 9a gwareda rhag afory w beryglon. Ya 
ddiwaetbaf> y maent oU ya tywallt ea caloanad 
o flaea yr ua orsedd-faidgc gr4s, gWeddiaat ank 
gyaayddtt o boaynt oil mew n grks, a hyn sydd 
tri) bywhaa ea caredigrwydd iV gilydd a*ci he*^ 
wyllys da : ac felly, ar y dydd santtaidd hwDv 
pa fiateioedd ymhob ardal ^ydd yii ymgrymnia o 
Baea eu Daw cyffredidol, ya offrwm iddo ed 
moliaat^ ac yn gweddio drdstynl eu htinaia a'a 
cyd Grist'nc^ion ? Y cyfry w ydy w cymmua y 
saint ; i'r gyindeitbas yma y'n galwyd ni : dy« 
weded pob uti o bpaom wrth et enaid, Beth yw 
dy gyflwr di ? gyd &, pha fatb ar bobl y niae dy 
gymdeithas? ai gyd ^ dynion o ysprydbyddlB 
ai hyfryd geanyt eu pleserau a'u gorchwylioa 
hwy ya anig? Oft bydd eich heaeidiau yn 
cydnabod mae byndy yw eu tnedd, yr ydych 
o'r byd ac ya caru 'r byd : oad gwyn ei6h b}'d, 

2 s3 



316 



frodyr, os inedrwch atteb Teh cydwybod, Fy 
hyfrydwch ydy w V saint sydd ar y ddaiar^ fy 
Agbymdeithas sydd gyd & Thad yr ysprydoedd^ 
a'l Fab lesu Grist fy mhrynwr, ap 4'r Yspryd 
Glaa, ac &'r angylion ucbod ; cysylltir fi & boll 
jj^glwys y ffyddloniaid ar y. ddaiary yr qd or-i- 
cbwyl sydd i'w gyflawni gennym^ yr un cysar-* 
OD sydd yn eio dadebru, yr un cariad cyffredia-^ 
ol a ddylai ein cynhesu at ein gilydd, yr ydr 
wyf yn teimlo fel brawd dros fy ngbyd Grist* 
'^dogion^ yn clywed fy yodysgaroedd yn cynnesa 
tu ag attynt pan fyddwn yn nesbau at orsedd 
Pow, a'm calon sydd yn llosgi ynof wrth ym^' 
ddiddi^n &-n gilydd am betbau Duw. Y cyf« 
ryw, frodyr, fydd eich teifnlad, os gan Yspryd 
Duw y'ch harweinir. 

I ddiwedda : gellir casglu amryw fatb ar aT 
ddysg oddi wrth yr hyn a ddywetpwyd. Dylr 
^m ymwahanu oddi wrth y byd a'i ddrygioni j 
nid oea fodd i gymmundeb fod rbyngom Slv 
Duwdod a'r saint heb hynuy ; nid oesdim cynir 
deitbas rbwng cyfiawnder ac anghyfiawnder, 
rhwng gol^ani a thywyllwch : rbaid i ni rodio 
yn y gpleuni er cael cymmundeb gyd Agef ; nis 
gellir bod cy mroundeb lie nid oes cyffelybrwydd. 
Pylai ystyriaetb ar y gymdeitbas yma gynbyrT 
fu eich diolchgarwch. Pa beth ydym ni, blant 
dyqion, fpl y derby qier ni i'r fatb gywd^itbas ) 



317 



inor ogoneddus yw gobaith ein galw^edigaeth! 
Bydded i'r gobaith yma ein cefnogi dan brof- 
iadau 'r byd a than bob cystudd. Onid peth 
rhyfedd ydyw ddarfod eich cysylitu mewn cym- 
deithas 4V Angylion ac Arch-angylion, 4 gogo<- 
neddus gdr yr Apostolion, molianus nifer y 
Prophwydi, ardderchog la y Merthyron, ac 
ftV Eglwys trwy 'r holl fyd ? Y fath gymdeith* 
as a ddylai ddyrchafu 'n meddyliau ni; ni ddyl- 
ui etifeddion nef fod yn ymdreiglo ar y ddaiar^ 
na*u calonnau redeg ar ol y byd halogedig, 
amhur. Llewyrched eich goleuni ger bron 
dynion^ ymfucheddwch fel rhai sy a chymdeith- 
as ganddynt gyd A*r Tad, a chyd &'i Pab ef 
lesu Grist. Bydded i'r ystyriaeth ennyn yn- 
och garedigrwydd at yr holl wir Grisfnogion^ 
tosturi at eraill, a dyrauniad am eu troi at wir 
dduwioldeb. Crist a fu farw drosom ni oil, na 
fydded i ni gashau ein gilydd, nag yrarannu ac 
ymryson, ac wrth hynny megis dryllio corph 
Crist. Bydded cariad Crist naegis yn ganol- 
bwynt i gysylltu 'o serchiadau tu ag at ein giU 
ydd ; maethwn ynom deiiulad tn ag at ein cyd 
Grisfnogion, gan eu diwallu hyd llegallom, a 
barnn yn hyna^s am danynt, a bod yn helaeth 
ymhob gweithred dda. Felly y dangoswn fod 
gennym mewn gwirionedd gymdeiihas gyd a 
Christ, v^'a bo^ ul yn wir ddisgyblion iddo. 






918 



AIL DDTFODIA0 CBIST. 



Malachi in. 2, 

Ond pwy a oddef ddydd ei ddyfoddad ef? a pki0ff 
a 9aif pan ymddango»o efe ? 

r\IAMMEU fod y geiriau yma yn pertbyo 
-^ i'n Hiachawdwr lesu Grist; ac yr ydyin 
yn darllain yn ami yn yr Ysgrythur ani ei ddy^ 
fodiad ef yn y cnawd, ei ddyfodiad i wneatbai 
barn yn erbyn yr luddewon, a'i ddyfadiad dir 
waethaf i farnu 'r byd« Daliwn sylw^ yn awr^ 
ar ei ddyfodiad ofnadwy ef yn nydd y fani, fel 
y gaUom sefyll ger bron ei orsredd yn ddiar« 
swyd. 

I. Ystyriwn, gan bynny* rai oV petbaU mwya 
bynod ynghylch dyfodiad diweddaf Crist. 

II. Yr ymofyniad difrifol hwn y mae 'r Pro^ 
pbwyd yn ei ofyn i bob un o bonom ni. 

I. Un o*r petbau cyntaf ydyw sicrwydd ei 
ddyfodiad ef i farnu *r byd. Yr AngyHon a 
ddywedasaut yn bendant Ytrth yr Apoftolioib 



,r*?T-'i' -jji 



I 



m 



fsn oeddyat yn ecUycb ara<> jrn myiied i fjwk 
iV nef mewn modd tra gogoneddu^, ''Chm wyt 
o Galilea, pabam y scfwch yn edrycfa tu aV ncf ? 
yr lesu hwn a ddaw felly yn yr un incMy; ag^ y 
gwelsoch ef yn myned i'r nef." Em Hiaeliaw>' 
dwr ei hun a lefarodd yn ami am ei ail ddyfod* 
iad^ ac y mae 'r Apostolion yn datgah yr un* 
i^hyw ^irionedd : St. Pedr a rag^ddywedodd y 
byddai dynion annuwiot yn y byd» y rhat a 
fyddient barod i wad a 'r gwirionedd hwo^ 
'* Gwybyddwch y daw yn y dyddiau diwedduf 
watworwyr^ ya rbodio yn ol eu chwantau en 
hunaio, ac yn dywedyd. Pa le y mae addewid 
ei ddyfodiad ef ? canys ev pan bunodd y tadsm 
y mae pob peth ynparhan fel yr oeddynt c 
ddechreuad y greadigaeth." Ond i'r cyfryw 
wrth-4dadleuwyr y mae 'r J^postol yn alteb gan 
ddywedyd, '* Dydd yr Arglwydd a ddaw megis 
Jleid^ y nds*" Ei ddyfodiad ef, gan bynny, a 
fydd yn ddisymmwtb. Y raae pob diwrnod sy 
yn myned dros ein pennau yn ei ddwyn ef yn 
n^s^; mae ein Harglwydd ei hun yn ein rhy- 
buddio ni yn amlnaai ''yn yr awr ni tiiyb^ 
iom y daw Mab y dyn ; ac megis y bu yn nydd- 
iau Njoe/' medd ef^ "felly hefyd y bydd yn 
nyddiaju Mab y dyn : yr oeddynt yn; b wy tta, yn 
yfed» yn gwreicca^ yn gwra^ byd y dydd yraetb 
JN^ i mewn i'r ar€b, a daetb y diloir ae a'a di- 



J 



320 



iSrtbodd hwynt oil. Yr un tnodd befyd ag f 
ba yn nyddiau Lot, yr o^ddynt yn bwytta, yii 
yfed, yn prynu, yn gwertbu, yti plannu, yn a^ 
deilada ; eitbr y dydd yr aeth Lot allad o So* 
doma, y gwlawiodd tan a brwmstan o'r nef, ae 
a'u difetbodd hwynt oil. Pel hyn y bydd yri y 
dydd y datguddir Mab y dyn." Ac ysiyriwch^ 
mai er, ysgatfydd, ni bydd yr Un o bonom yn y 
fan yma yn fyw pan ddelo ef fel byn yn ddi^ 
symmwtb^ er bynny fe all cennad atigeu ddyfod 
attorn yn ddisyuimwtb, ac fe ddaw cyn bo fair 
yn sicr ddiammeu at bawb o bonom ; a dyna 
amser ein profiad ni drosodd ; a'r boll gyrpb a 
banant yn y bedd, yn ddisymmwtb a ddeffroir 
o'u cwsg gan sain yr ndgorn ar ddyfodiad y 
Barnwr mawr. 

Ystyriwch befyd yniba ryw ddull a modd y 
daw Crist i farnu 'r byd. Efe a ddaw mewn 
gogoniant. Yr oedd ei ddyfodiad cyntaf yn o» 
tyngedig ac yn isel iawn ; efe a anwyd mewn 
bendy, a rwymwyd mewn cadacbau, a roddf- 
wyd i orwedd yn y preseb : ni ddaetb ef gyda 
rbwysg a gwychder bydol ; nid oedd ganddo le 
i roddi ei ben i lawr ; efe a gafodd ei ddirmygu^ 
ei erlid^ a'i groeshoelio. Ond ei ddyfodiad di- 
^eddaf fydd mewn cadernid gogoneddus, fe a'i 
galwyd gan St. Paul, Ymddangosiad gogoniant 
y Dttw mawr a!n Hiachawdwr. Mae 'r por- 



f 



321 



treiad nea ^r dbrluniad o hono yil gosod allan 
dull ei ddyfodiad fel un d fawrbydi, a gallu^ ac 
arddercbowgrwydd digyffelyb : '^ Mab y dyn a 
ddaw ar gymmylau 'r nef gyd k nertb a gogon*- 
lant tnawr, a'r boll Angylion sanctaidd gyd &g 
ef. Yr ArgI wydd ei bun a ddisgyn o'r nef gyd 
ft bloedd, a Hef yr Arcb^angel, ac Sg udgorii 
Duw. Wele, y mae 'r Arglwydd yn dyfod 
gyd 4 inyrddiwn o'i saint/' ' 

Cofiwii ymhellacb^ ie> cofiwn bob amser^ i ba. 
ddiben y daw ef« Am ddyfodiad cyntaf Crist, 
efe a ddywed ei bun i ni, '^ Ni ddaethiim i farnu 
y byd, eilbr i acbub y byd." Efe a ddaetb ar 
y cyntaf i ymweled k nyni mewn mawr oslyng- 
eiddrwydd megis lacbawdwr ; ond, yn y dydd 
diwaethaf, efe a eistedd ac a ly wodraetha ar ei 
frenbin^faingc^ a cbyd-gesglir ger ei fron ef yr 
holl genbedloedd. Ni ddaw efe i acbnb^ ond i 
larnu 'r byd : yna yn wir, fel y dy wed y Pro- 
phwyd yn ebrwydd ar ol y testyn, *' Efe a fydd 
fel tftn y toddydd, ac fel sebon y golchyddion : 
ac fe a eistedd fel purwr a glanhawr arian. ac 
efe a bnra 'r byd, ac a'n coetba hwynt fel aur 
ac fel arian, fel y byddont yn offrymmn i'r Ar- 
glwydd offrwm meWn cyfiawnder^" Efe a gasgl 
yt aur oddi wrtb y sotbach, a'r gwenith oddi 
wrth y manns ; efe a wna wahaniaeth anfeidrol 
jrbwngy da a'r drwg, "a'r rhai hyn a Ant i 

vou I.] 2 T 



SC2 



gospedigaeth dnigywyddol^ ond y rhai cyfiawn 
i fywyd tragy wyddol/' 

IL Wedi dwyo ar gof i chwi ychydig o'r 
petbau arswydas yngbylch dyfodiad dlwaethaf 
Oiit^ awn ymlaeu yQ yr ail fan i atteb y cwea- 
tiwn pwysfawr yn y testyn, sef^ '' Pwf a oddef 
ddydd ei ddyfodiad ? a phwy a saif pan ym- 
iddangoso ef&? Ystyr yr ymofyniad sy ^lar 
iawn : rhaid i ni oil ymddangos ger bron brawd- 
• le Crist, eithr pwy o bonom a fedr oddef y r bol- 
iad raanwl a wneir yr ainser bwonw yngbylch 
«in bymddygtad ? pwy a saif gyd k byder, gyd 
A chysnr, o flaen y Bamwr ? pwy a geiff dder- 
byniad croesawus ganddo? Wrth att^b y 
cwestiwn bwn, sy 'n pertbyn mor agos i ni 0il, 
ystyriwn, 

1. Pwy nis gall oddef dydd ei ddyfodiad, a 

.pbwy nis gall sefyll pan ymddangoso efe. Ym 

-mysg y cyfiryw rai y mae 'q rbaid i ni osod pob 

pechadur aoedifeiriol a rbyfygus. Nid all y 

rdynion hynny sy 'n achlesu yn eu caloonau 

falcfader, a gwag-ogoniant, a ffug-sancieidd- 

rwydd, nea gyofigen, digasedd, neu ryw fwriad 

-drwg, bytb sefyll ger bron Crist yn ei yia- 

ddangosiad ef fel Barnwr yr boU fyd. Trwy 

> ba esgus bynnag y gallant bwy yn awr ostegn'r 

gydwybod, er mor ddigyiQ^o eu mynwes yn awr, 

pa siorwydd bynnag y mawt yn ;adda^ iddy^t 



en hnoain yn ea pechodau yn awr>~»anhebyg 
lawn a fydd eu meddyliau a'u teimlad yn nydd 
y farn : bwy a gant wded, yr amser fawnnw^ 
mor wag ac ofer yw eu boll esgusdon^ mor ddir- 
fawr en pechodau ; eu rhyfyg a balla, eu tafckU 
au, y rhai oeddynt yn Uefaru pethau mawrion 
yn erbyn yr Arglwydd^ a fyddant fud : " Fely 
tawdd c^yr wrth y t4n^ y dife^ir y rbai an- 
nnwiol o flaen Dnw/' Yna^ mewn ing a blin- 
der, y decbreuant ddywedyd wrth y mynydd- 
Dedd, '* Syrthiwch amom, ac wrth y bryniau, 
Cnddiwch ni o i^ydd yr bwn sy 'n eistedd sur 
yr orsedd-faingc, ac oddi wrth lid yr oen ; can- 
ys daeth dydd mawr ei ddigter ef, a phwy a 
ddichon sefyll ? *' 

2. At y fath bechaduriaid, gellir yn hawdd 
-chwanejgn y dyn bydol, yr bwn sy 'n edrych ar 
y byd presennol . megis ei unig Dduw, ac yn 
dyrchafu ei eulunod yn ei galon, sef cyfoeth a 
pbethau 'r byd hwn. Treuliodd ei hoU ddydd- 
iau yn hwylio ymlaen ei fasnach bydol yn unig; 
mae ei drysor ef ar y ddaiar^ ac yno mae ei ga- 
lon ; rboddodd ei boll serch ar bethau sy isod^ 
nid ar bethau sy yn y nefoedd : y mae 'r byd 
yn wir yn canmol y cyfryw ddyn, o blegid y 
byd a g&r yr eiddo; eitbr beth a ddaw o ddya 
fel bwn yn nydd y digofarnt a datguddiad cyf*- 
iawn farn Duw ? Efe a w£l ei eulun y byd yn 

2 t2 



324 



cael ei loigi^ a gwell fyddai iddo yntBU gael et 
ddifetba yn yr an fflam na sefyll ger bron ei 
Farnwr digllawn : ond y mae 'n rhaid iddo se- 
fyll^ a derbyn y farn gyd ft'r sawl oil a fuont 
yn addoli a gwasanaethu 'r creadur yn fwy 
na 'r Creawdwr, yr hwn sydd fendigedig yn 
dragy wyddol. Edrychwch yn nesaf at ddiljm- 
wyr niaswedd a phleserau drygionus, neu at 
ddilynwyr rhitysg a gwychder bydol : O pa sutt 
y beiddiant wyoebu *r Barnwr ? pa sutt y saf- 
ant o flaen yr hwn a wnaeth burdeb moesau, a 
gostyngeiddrwydd, a sancteiddrwydd o fewn y 
galon yn argoel o'i grefydd nefol? Trowch 
eich llygaid yn nesaf tu ag at y rhagrithwyr^ y 
rhai sy ganddynt rith duwioldeb, eithr gwedi 
gwadu ei grym hi : a feiddiant hwy odd^f dydd 
dyfodiad Crist, a sefyll o'i flaen ef yn ei ym- 
ddangosiad? O y mae He i ddisgwyl y cant 
:hwy oil en bwrw i'r ffwrn din, yno y bydd 
iivylofain a rhingcian dannedd. £drychwch 
bellach at y balch aV rbyfygus, yr hwn sy 'n 
ymddiried yn ei gyfiawnder ei hunan, ac yn 
dywedyd gyd &V Pharisead yn y ddammeg, 
rhyngddo 6g ef ei bun, **0 Dduw, yr wyf yn 
diolch i ti nad wyf fi fel y raae dynion eraill^ yn 
drawsion^ yn anghyfiawn. yn odinebwyr/' Ghwi 
a wyddoch ei hanes a barn ein Hiacbawdwr ar 
ei yooddygiad; am hymiy g^ochehvch ei Iwybr^ 



325 



aa twyflodrus, canys y Barnwr mawr a ddlywed 
wnb y fath dldynion^ Nis adnabum chwi erioed^ 
ni edrychais arnoch megis fy nisgyblion i^ nid 
fy neiaid i ydych^ ewch oddi wrthyf chwi weith- 
redwyr anwiredd. 

Pwy^ ynteu^ a saif pan ymddangoso ei Ar- 
glwydd? pwy a oddef ytnddangosiad y Barn- 
wr gogoneddusf yn dyfpd i farnu-'r byd^ Uaoedd 
o Angylion ac Arcb-angylion yn ei amgylchu ? 
Y Cristion gostyngedig, duwiol, a wnaeth ei 
oreu trwy r&s i ufaddbaa i'r Efengyl^ ac sydd 
wedi ei gyfiawnhau trwy iOfydd ; y dyn bwnnw, 
fath bynnag a fuasai, sy wedi niyned yn gread- 
ur newydd yn Nghrist, sy wedi bod yn edifeir- 
iol am ei gamweddau, ac wedi ymadnewyddu 
trwy Yspryd Crist i sancteiddrwydd bucbedd a 
meddwl* Fy mrodyr, nid yw 'r cyfryw nn yn 
ddyn bydol ; cyd wybod a hair iddo fod yn ddi« 
wyd yn ei alwad bydol, a cbyflawni ei boll 
ddyledswydd yn ddyfal, ond nid yw ei galon a'i 
serch yn y petban isod ; yn y nef y raae ei dry- 
8or, ac yno mae ei galon, yno, lie y mae Crist 
ar ddebeulaw Duw. Nid ydyw y cyfryw ddyn 
yn rhagrithiwr ychwaitb, nag yn gwisgo crefydd 
megis cocbl malais a drygioui ; Israeliad yn 
wir ydyw ef, yn yr bwn nid oes twyll : nid yd- 
yw :ef gyd a'i boU ^ni i ufuddbau, yn bydern 
ar ei baeddiant ei bun, nag yn antnrio cyaimer- 



S26 



yid'cM iddo ei lion, ond yinddiried y mae ef i 
^yfiawnder Crist, ac yn rhoddi 'r boll ogoniant 
f r HoDalluog^ a'i r&s ty 'n dwyn nerth o wen«- 
4id : yn y cyfry w nerth y mae ef yn sefyll yn 
awr, gan orfoleddu ar elynion ei enaid ; trwy 'r 
nerth yarn y mae 'n gobeitbio parhan hyd y di- 
wedd; wedi ei buro trwy haeddol waed yr 
lacbawdvrr, a'i sancteiddio trwy ei Yspryd, yr 
ymddengys ef y dydd olaf yn ei wydd ef yn 
bydems ac yn ddiarswyd. Wele yma y Crist- 
ion cywir, cymmeradwy ; dyma 'r dyn a oddef 
ddyfodiad ei Arglwydd, ac a saif pan yrnddaag^ 
oi»o efe i*n barnu. Ni fedr ef yn wir, fwy nag 
eraill, nefyW ar ei baeddiant ei bun, le, fe a w41 
ac a gydnebyddy mewn gwir ostyngeiddrwydd^ 
amrafael fiaeledigaetbau ac amherffeithrwydd 
yoddo ei bun ar ol ei eitbaf ymroad : ei weddi 
ddiffoant fydd hyd y diwedd, *' O Dduw, bydd 
drugarog wrthyf, becbadur;" ond clywcb ei 
ddadl, " Pwy yw *r hwn sy 'n damnio ? Crist 
yw 'r hwn a fu farw. Ye, yn bytrach, yr hwn a 
gyfodwyd hefyd." Ei edifeirwcb, ei uniondeh, 
ei ymdrech gwastadol yn erbyn pechod, ei 
fucbedd ddiniwaid a buddiol, ei egwyddorton 
pnr a dystiant iacbusrwydd ei ffydd. Y Bani- 
wr a fydd yn barod i'w gydnabod yn gyfaill, yn 
harod i gau safn y cyhuddwr, yn barod i'w 
groesawu i lawenydd ei Arglwydd. 



:S37 



Attebaiii yh smt, gared^icm, y cW€8titrik 
pwysfanrr yD y testyn, gan ddangos i chiri 
pwy a stif gyd & cbysur, gan gaei derbyniail 
Uairea o flaen Bamwr mawr yr boll fyd. Y 
Crifltion cywir ydyw 'r gwr: ae ni a alhm i 
gyd oli fed yn Grist'iiogion meim gwhribnedd; 
mae Crist yn gwahodd pob un o honom i ffoi 
atto ef megis yr ucig noddfa^ ac ni a gawn or- 
phwysdra i'n beneidiau. Am bynny^ byddwch 
oil yn barod, canys yn yr awr ni thybiocb y 
daw M ab y dyn : efe a ddaw i'n gosod ni mevf a 
trigfannau o ddedwyddwch neu draeni diddi- 
wedd : bydd bared, O ddyn^ i gyfarfod 4'th 
Dduw.. Cofied pawb o honom y dylid gweith- 
10 tra bo hi 'n ddydd^ ^' y mae 'r nds yn dyfod 
pryd na ddichon neb weithio/' O mor fyr yw 
yr amser, mor fer, mor ansicr yw eia hoes ! ond 
ar y deunydd y gwDelom o'r amser yma y mae 
ein tragy wyddol ddedwyddwch^ ein cyfran dros 
bytb, yn sefylL Fe ynnillodd Crist wynfyd 
nefol yn sicr, ond nid i neb ond y sawl a wnel- 
ont eu betholedigaeth yn sicr trwy ffydd, edi- 
feirwcb, a cbywir ufudd-dod hyd y diwedd ; y 
cyfryw rai a gant, er ei fwyn ef, goron cyf- 
lawnder, gwynfyd yn y nefol fry, yngwydd 
Duw, ynghymdeitbas seintiau ac angylion dros 
oes oesoedd. Gan hynny, bydded gofal pennaf 
pob un o honom ni i fy w felly yn y byd hwa 



k 
\ 



388 



tan dduig^wyliad gwastadol o ddyfodiad eiti 
Hiachawdwr, fel pan ymddangoso ef i'n barna 
ni a phawb oil, y gallom ddywedyd y dydd 
hwnnw^ '* Wele dyma ein Duw ni ; gobeitbiash 
om ynddo, ac efe a'n ceidw : dyma 'r Arglwydd^ 
gobeithiafiom ynddo^ gorfoleddwn a Uawenych* 
yfn yn ei iachawdwriaeth ef yn dragy wydd.' 



97 



329 



PHEOtaTB XXZV. 



Y GAIR. 



• r 



1 Thessaloniaid it. 13. 

O blegyd hyn yr ydym ninnau hefyd yn diolch i 
Dduw yn ddibaid^ o herwydd i chwt, pan dderbyn^ 
iasoch air Duw yr hwn a glywsoch gennym ni, H 
dderbyn ef nid fel gair dyn^ eitht (fel y mae yn 
wir) yn air Duw, yr hwn hefyd sydd yn nerthol 
weithio ynoch chwi y rhai sydd yn credu, 

4 * 

^T^RA bo 'r sawl sy 'n pregethn 'r Efengyl yn 
attebol am y siars a orchymyDwyd iddynt^ 
nid llai attebol yw eu gwrandawyr am y deu« 
nydd y gwnant o'u baddysg : tra bo gweinidog- 
ioQ wedi eu i^iarsio 'n fanwl i wilied ar eu ha« 
thrawiaeth^ rhybuddir y bobl hefyd i ofalu pa 
fodd y gwrandawant. Yn ddiau, nis dylid 
gwneuthur yn ysmala o air Duw; naill ai arogl 
bywyd i fywyd ydyw, neu arogl marwolaeth i 
farwolaeth ; rhaid iV gair naill ai gwellhau ar« 
norn^ neu 6in gadael yn waeth : oni bydd iddo 
wheuthur i ni gynnyddu mewn sancteiddrwydfl^ 
VOL. I.] 2 u « 



aao 



fe a'o sodda yn ddyfnach mewn barnedigaeth o 
herwydd ein hesgeulasdra. Gan deimlo, ynteuy 
gymmaiDt y mae 'n perthyn i ni iawnystyried y 
petb, trown ein golwg at siampl y Tbessalon- 
laid, y rhai y mae St. Paul yn son am danynt 
yn y testyn gyd k chymmaint cysur a boddlon- 
deb : y mae 'n dywedyd wrthynt ei fod yn di- 
olch i Dduw yn ddibaid o'u hacbos; a pha 
bam ? " O herwydd," medd ef, ^' i chwi, pan 
dderbyniasoch air Duw, yr bwn a glywsoch 
gennym ni, ei dderbyn ef, nid fel gair dyn, eithr 
(fel y mae yn wir) yn air Duw, yr hwn aydd yn 
nerthol weithio ynoch cliwi y rhai sydd yn 
eredu." Yr oedd yn atgof ganddo mor ddifrif 
a dyfal y buasai iddynt ymwrando ar bregetb- 
iad gair Duw, mor barod y buasent yn ei dder- 
byn, ac mor afndd i'w reolau, yr byn oedd yn 
dangoB ei allu a'i rym ar en calonnau, a galw 
bynny iV gof oedd yn peri diolcbgarwch adi- 
ddannwch iddo yn ei ami gystoddian. O na 
' byddai i bawb sy 'n clywed gair Duw ei dder- 
byn yr un modd ag y darfu i'r Tbessalontaid 
yma ej dderbyn^ nid fel gair dynion, ond fel y 
mae yn ddiau, megis gair Dow sydd yn nerthol 
weitbio yn y rhai sy 'n creda. Er mwyn eich 
cyffroi i ddilyn siampl mor odidog, ac i agor ar 
y testyn rywfeint ymhellach, gadeweh i ni ys- 
tyried da« bwiigc 6y 'n ynigynnyg ar y testyn. 



331 



I. Y desgrifiad a roddir o'r gair. 

II. Y modd y dylid ei dderbyn. 

L Geliid ystyried y desgrifiad a roddir o'r 
gair; yn gytitaf, mewo pertbynas i'w Awdur, 
gair pwy ydyw cf ; aid gair dynion ydy w medd 
yr Apostol ; fe gymmerir dynion yn oflferynnaa 
iV wneutfaur yn byspys, ond nid eu gair ea 
hunain y maent yn byspysu ; yr athrawiaeth a 
ddysgant, nicf chwedlau cyfrwys ydyw o ddynol 
ddychymygiad : eiddo Duw ydyw V gair, yn 
cynnwys ei gennadwri at ddynion^ yn mynegi 
ei ewyilys, ac yn datgan ei gyngor cymhelied 
ag y rhyngo fodd iddo ei ddatguddio i ni : gatr 
Daw yn wir ydyw ef, medd yr Apostol yn y 
testyn .; y cyfry w oedd y gair yr hwn y pregetk* 
odd ef i'r Thessaloniaid, Efengyl Dduw, fel y 
mae 'n ei aiw mewn rhan arall o'i Epistol ; dat« 
guddiaffild ef iddo^ fel y dywed wrtb y jGralatiaid^ 
gan Ddttw ei hun^ '^ Yr ydwyf yn byspysu i 
ebwi, frodyr, am yr Efengyl a bregethwyd 
gennyf fi^ nad ydyw bi ddyaol ; canys iiid gan 
ddyn y dcrbyniais bi, nag y'ln dysgwyd, eithr 
trwy ddatguddiad Crist lesu*" Y cyfry w 
eedd y gair a bregethwyd gan boU Apostalioa 
Crist ; gair Duw oedd ef yn yr ystyr manylaf, 
yr oeddynt yn ddigyfrwng dan ysprydoliaeth 
yr Yspryd Glan, yr bwn a ddysgodd addynt yr 
boll betbauy ac a ddygodd ar gof iddynt yrboll 

2 u2 



«^^^^aX^^^.«_^^ . 



332 



bethau a ddywedasai Crist iddynt; felly nid 
hwy, fel y dywed Crist ei bun^ oedd yn llefaru, 
ond Yspryd eu Tad yr bwn oedd yn llefara 
ynddynt. Cyffelyb befyd ,yw 'r gair ysgrifen- 
edig a gynnwysir yn Bibl, gair Duw yn wir 
ydyw ef; dynion a roed ar waith i'w ysgrifentr, 
ond bwy a ysgrifenasant dan arbennig hyfibrdd- 
lad.yr Yspryd Glan ; trwy ei allu ef y cedwid 
bwy rhag cyfeiliorni, y galwyd pob gweitbred o 
eiddp Crist i'w cof. '* Yr hoH Ysgrytbur. a 
roed trwy ysprydoiiaeth.Dduw; ac nid trwy 
ewyllys dyn y daetb gynt brophwydoliaetb^ 
eithr dynion sanctaidd Duw a lefarasant megis 
y cynbyrfwyd bwy gan yr Yspryd Glan.'* 
Felly y mae *r gair ysgrifenedig cyn wired yn 
air Duw ag oedd y gair a bregethwyd gan.yr 
Apostolion ar. eu tafod-leferydd ; ac y mae 
Duw yn Uefaru wrthym ni yn y Bibl mor bys- 
pys ag y byddai ef wrtb yr luddewon trwy en- 
au ei Bropbwydi. Yr un pelli y gelUr dywed-* 
yd am y gair a bregetbir yn awr^ a pbob amser^ 
gan wir weinidogion, y rbai a gynnorthwyir 
gan.yr Yspryd: nid ydynt yn sicr yn cyiOf 
meryd arnynt fod wedi eu hysprydoli fel awd- 
wyr yr. Ysgrythyrau, a'u goleua yn y cyfryw 
fodd na fed rant gam-gymmeryd^ canys felly ni 
b3'ddai y Bibl yn rhagori dim arnynt hwy ; ond 
etlo, cyhyd ag y bo eu pregetbiad yn gyitua 



S33 



ft'r Bibl^ cyhyd Bg y bo 'r athrawiaeth a ddysgir 
ganddynt yn gynnwysedig yn yr Ysgrylbyrau^ 
neu wedi ei sylfaenu arnynt^ neu wedi ei chasgia 
yn di^.oddi wrthynt, gair Duw yn wir ydyw 'r 
gair y maent yn bregethu ; cennadon Duw yd« 
ynt at eu cyd-greaduriaid, yn ei enw ef y lief- 
arant, ei wirionedd a seiniant; ac felly yn gyf« 
iawn y gellir dywedyd, er mewn ts ysiyr yn 
sicr nag am yr Apostolion a'r Prophwydi, am 
y geiriau y llefarant, nid eu beiddo hwy, ond 
eiddo yr hwn a'u hanfonodd^ ydynt. 

Ond y deRgrifiad a roed yma o'r gair sydd 
i'w ystyried yrahellach yn ei effeithiau : y mae 
yn nerlhol weithio yn y rhai sydd yn credu : y 
mae Duw yn cymiperyd ei air megis yn foddiqn 
nid yn unig i ddatguddio ei ewyllys i ni, ond 
befyd i'u bywhau ni o angeu pechod, ac i'n 
creu yn Nghrist lesu i weithredoedd da« Y 
mae gallu enwedigol yn cyd-fyned k'r gair; y 
mae *r Arglwydd yn tywallt ei Yspryd i lawr 
gyd &'i air, ac felly yn peri bod o bono yn e- 
ffeithiol i ddwyn ymlaeu warth ei r&s yn yr e- 
natd : St.' Pedr a ddywed bod y sawl y purwyd 
eu heneidiau^ ** wedi eu hail-eni nid o had llyg* 
redig, eithr anllygredig, trwy air Duw ; " o ach- 
OS hyn y gelwir gair Duw yn " wialen ei nerth/* 
ac y Uiae Duw yn gofyn trwy enau ei Bro- 
phwyd Jeremiah^ '' Onid yw fy nghair i megis 



334 



Hn, ac fel gordd ya diyllio 'r graig ? " O heN 
wydd byn y dywed Dafydd am air Duw, ei fod 
iiid yn anig yn gwneotbar y gwirion yn ddoetfa, 
yn goleuo 'r liygaid, ond hefyd yc troi 'r enaid. 
Ood er mwyn gwneuthur hyn yn fwy arolwg^ 
ystyriwn y ddao fodd y mae 'r gair yn gweitfaio 
yn effeithioi yn y sawl a gredont : 

1. Wrth argyhoeddi o bechod : dywedodd 
eiB Hiacbawdwr am yr Yspryd^ y byddai iddo 
argyboeddi 'r byd o bechod, yr byn sy 'n ar* 
n^yddoccau y gwnai i ddynion, trwy ei ddirgel 
^eitfarediad ar y galon, weled a tbeimlo ea pe- 
chodau mewn modd na ddarfa iddynt weled a 
theimlo o'r blaen ; a'r eSaith yma y mae 'r Ys^ 
pryd yn gweitbio trwy 'r gair, yn enwedig trwy 
yr Yfigrythur sanctaidd. O blegid hynny y 
gelwir y gair, yr Ysgrythur sanctaidd yn ben- 
naf, yn **gleddyf yr Yspryd," yr arf gailuogti 
^ llymmach na chleddyf daa-finiog, sy 'n oyr-» 
haeddyd trwodd byd wahaniad yr yspryd, a'r 
eymnialaa, a'r m^r, ac yn barnu meddyliau a 
bwriadau 'r galon/' Trwy *r arf ysprydol yma 
y llonyddwcb di-sylfaen ar a sydd gan ormod « 
ddynion a ddistrywir: byd yn hyn, nidbwyr- 
achy y bu gan ddynion dyb dda o'u calonnau 
eu bunain, ac o*u haeddiant ; er iddynt gydnap* 
b64 eu bunain yn becbaduriaid, etto ni theim-t 
tasant eu bod felly mewn gwirionedd. Y mae 



S35 



rhinwedd ysprydol yn cyd-fyned ft gair DaWi 
0c yn cyrhaedd at ei galon y« nertbol ; y mae 
yn datgqddio iddo ei natur lygredig, yn dwyn 
iV gof ancrrafael betbau a aethant yn anghof 
ganddo, yn dangos iddo cymhelled y jnae oddi 
wrth fod mor gyfiawn ag yr oedd yn ei dybied 
ei bun^ yn dysgu iddo fesur nid yn unig ei 
ifveithredoedd^ ond "byd yn oed ei etriau aU fe- 
ddyliau, wrtb bar reol cyfraith'Duw^ yngosod 
o'i flaen y gospedigaeth ercbyll a fygytbiwyd 
yn erbyn pecbod, nes o'r diwedd, wedi ei ar- 
gyboeddi o'i gamweddau^ ac yn arswydus gao- 
(ddo weled ei berygl, y mae 'n edrych o'i amt 
gylcb yn bryderus am ymwared. ac yn Ilefaiii, 
^*!Betb a wnaf i fod yn gadwedig?" Aconi 
ddarfu i cbwi oil ar brydiau glywed rbyw fatb 
o'r cyfielyb deimlad^ wrtb ddarilain y gair neii 
glywed ei esponio? oni chytbryblwyd eich 
trydwybod ? oni cbododd amheuaeth ynocb eich 
bod yn fwy euog nag y mae *n hawdd gennych 
gredu eich bod ? oui chymhellwyd chwi^ fel pet* 
tai, i gynamwyso yr hyn a glybuwyd attoch eidi 
hunain? ac oni ddarfu i chwi glywed arnoch 
fraw wrth ganfod yr enbydrwydd sydd o'ch 
hamgylch ? Y cyfryw argyhoeddiad, y cyfry w 
fraw, gweitbrediad Yspryd Dnw ydoedd ar 
eicb beneidiau. Hyd yn hyn^ ysgatfydd, y ba 
i cbwi eu gwrth^sefyll a'u.distawia ; ond Duwa 



336 



ganaiattao nad felly y byddo 'n wastad^ Duw 
a ganoiattao fod i'\i^ air felly ddal gafael ar eia 
calonnaUy fel y gweithredo ynom edifeirwch di- 
fftianl a gwir ffydd. 

2. Ond ymhellacb, y mae gair Duw yn nerth- 
ol weithio yn y rhai sydd yn credu^ Irwy rwymo 
y galon ddrylliedig: yr un arf a arcbollodd sy 
yn iachau 'r briw ; gair ary sydd yn argyboeddi 
yr enaid o bechod^ sy 'n agor ffordd at faddeu- j 

ant pecbod ; y mae 'n datgan lachawdwr gras- 
lawn^ gwaed yr b wn sydd yn glanbau oddi wrth 
^ob pecbod ; mae 'n gosod ger bron y pecbadur 
niewn braw gan argyboeddiad^ feddyginiaetk 
gyfaddas iV angenrheidiau ; y mae 'u byspysa 
iddo allu^ daioni^ a boU-ddigonoldeb Crist, ar- 
dderchowgrwydd ei Berson megis Duw a dyn, 
y perwyl o'i ddyfodiad i'r byd, cyflawnder yr 
iawn a wnaed ganddo dros bechod ar y groes, 
y cyfiawnder perSaitb a weithredwyd ganddb 
er liSs pob pecbadur edifeiriol^ ei alwad gras- 
lawn ar y blinderog a'r llwythog, a'i barod- 
rwydd i dderbyn, a pbardynu^ a glanbau pob 
pecbadur edifeiriol a ddSl atto. Y gwirionedd 
liyn oil a ddatguddir yn y gair, tra bo 'r Ys- 
pryd yn ei gymmwyso at y galon yn effei thiol ; 
y pecbadur, yn Uwytbog dan faich ei euc^- 
rwydd, sy 'n derbyn yn llawen banes lachaw- 
dwr, yn gwrando 'n awyddus ar y desgrifiad o'i 






837 



allu, ei rds^ a'i ddaioni, yn hiraethu atil ei gael 
o oifer y rhai y daeth ef i'w hachub, y mae 'a 
dwys-erfyn arno am drugaredd, fe a ddysgwyd 
fesur ychydig i ddal gafael ar ei addewidion 
graslonaf^ ac yn ol fel-y byddo 'n ymddiried yn*- 
ddo ef yn nnig am ras a chyfiawnder, y tnae ei 
obaith yn dadebru. ac felly, o*r diwedd^ y mae 
fe 'n mwynhan cystir cadarn, ac a lenwir o 
dangnefedd a llawenydd, gan gredu. Ac onid 
oes rhai yn ein plith ni a fed rant ddwyn tystiol- 
aeth i'r effaith Hon hefyd o eiddo 'r Yspryd ar 
eu heueidiau^ y rhai sy wedi profi ei rinwedd 
feiidigedig yn rhwymo 'r galon ddrylliedig^ ac 
yn eu lienwi k chysur a gobaitb, tangnefedd a 
hyfrydwch ? Dnw a ganniattao i ni ymhelaethu 
fwy-fwy yn y cy fry w effaith o'i air; O bydded 
iddo chwanegu yn ddirfawr yn ein plith y cyf- 
ryw siamplaa ardderchog o'i r&s, a'i gariad, a 
danfoniad ei Yspryd i argraphu ei airyn ddyfn 
ymhob calon. Y cyfryw yw "r desgrifiad a 
roed yma o air Duw. * 

II. Ystyriwn pa suit y dylid ei dderbyn. 
Amlwg yw nas gellir derbyn y gair yn iawn, 
oni dderbynir ef mewn modd cyfaddas iV nat* 
iir a'l bwysfawrhydi : fel hyn y darfu i'r Thes- 
saloniaid ei dderbyn; yr Apostol sy 'n tystio 
ddarfod iddynt ei dderbyn nid fel gair dyn^ ond 
fel y mac yn wir yn air Duw. Ac felly ninnau 

VOL. I.] 2 X 



— -^"•- ^— . »^ ^«vT.«-.-. 



338 



i ddylem^ os mynuwn ei iawo dderbyn : os go* 
beitbio yr ydym gael badd oddi wrth j gair^ a 
rhoddi iddo y derbyniad a haeddai, rhaid i ni 
ei dderbyn fel gair Duw : a than y rheol hon 
amryw bethau a gynnwysir. 

1. £r mwyn derbyn y gair fel gair Duw^ 
rhaid i ni ei dderbyn gyd & pharch a dyfkl 
sylw. A ydy w Duw yn wir yn llefara, ac oni 
ymwrendy dynion arno, oni wrandawant yn 
ddyfal^ yn barchedig? Y mae arddercbog 
fawrhydi a phriodoliaetbau gogoneddus yr hwn 
sy 'n llefaru yn cynhyrfu dynion i ymddwyn 
yn y cyfryw fodd ; os y Goruchel a'r Dyrcbaf* 
edig, yr hwn a breswylia dragywyddoldeb, a 
ymostwng nior rhyfedd a llefaru wrth becbadur* 
laid euog, colledig, nis gellir disgwyl Ikii nag 
iddynt ymwrando yn ddyfal ac yn ostyngedig 
arno. Yn fynych y mae Duw yn gofyn cael 
ymwrando arno megis yr Arglwydd; '* Yr Ar* 
glwydd a ddywedodd/' medd ef mewn amrafmel 
fannau ; ac m& all fod annogaeth mwy pwys* 
fawr, efe yw 'r Arglwydd a'n gwoaetb^ y Daw 
yr hwn y mae ein hanadl yn ei law, k'n boil 
ffyrdd yn hyspys gacddo, y Duw yr hwn a fedr 
yn ddisymmwth ddistrywio enaid a chorph yo 
ufiern : yn gyfiawn gan hynny y gellid disgwyl, 
pan deilyngo lefaru wrthym, ymwrando o'rsaiwl 
8y ganddyut glustiau i wrando. Oud n^oran* 



S39 ' 

fynych ygwncir bynny, lleied y bydd dynion 
yn gyffredin yn sylwi ar y gair, mor anaml ya 
ei ddarllaiD^ luor oeraidd yn ei gly wed yn cael 
ei dd^arllain neu ei esponio; yn meddwl ana 
bethau eraill, ac yn troi 'r glnst fyddar at y 
gair, pan font, ar olwg, yn ei gly wed. Ai rhyw 
fiedd gennym nad oes nemniawr o ddynion yn 
derbyn Ueshad oddi wrth air Duw, a nhw mor 
ddifatter yn ei wrando, a'u calbnnau mor galed 
a dideimlad ? 

2* Y mae derbyn gair Duw yn ostyngedig, 
yn arwyddoccau ein bod yn ei dderbyn heb un 
groes-ddadi ofer. Y mae Duw yn anfeidrol 
ddoeth, ac a i^yr bob peth/ gwir a ffyddlawn 
ydyw ef, ac ni ddichon dwyllo ; a feiddiwn ni 
ymryson yn erbyn yr atbrawiaethadeilyngo efe 
ddatguddio i ni ? Gwir ydyw y gall amrafael 
bethau yn yr Ysgrythyrau fod yn anhawdd eu 
deall, le, tu hwnt i'n banigyffred ; nid yn groe« 
i'n rheswQ], end yn »wch nag ef ; nid oes Dn 
ertbyg] yn groes i'n rheswm, o9|awu esponir hi. 
J)erbyn y gair, ynteu, megis gair Duw, ydyw 
ei dderbyn ef yn o$tyngedig, gyd k pharodrwydd 
iV dderbyn, ac ufuddhau iddo ar ei awdurdod 
ef yr liwn a'i rhoddodd. Hynny y mae St. 
lago ya ddeall wrth ein cynghori i dderbyn yr 
impiedig air gyd kg addfwynder; ac heb et 
tdderbyn felly, nis gatlwn na Uesa ein hunaiiii 

2 x2 



S40 



Bagogoneddu Duw; yn hytrach yr ydym yrt 
ci ddianrhydeddu ef, a byddwn yn sicr felly o 
golli ein heneidiau. 

3.; Yn ddiwaethaf^ derbyn y gair megis gair 

Duw, ydyw ei dderbyn ef niegU y moddion a 

osodwyd ganddo i droi ac adeiladu ein heneid- 

lau, Gwelsom fod y gair yn nerthol weithio 

yn y sawl a gredont, gwelsom pa effeithiau yr 

ordeiniwyd iddo weithio; a ydyrii ni yn edrych 

am y fath eiffailh oddi wrtho? a ydym ni yn 

darllain ac yn gwrando ar air Duw gyd k gwir 

ewyllys iddo weithio yn ein calonnau, a magu 

ynorii wiredifeirwcha ffyddddiffuant? errawyn 

hyn^ a ydym ni yn danfoh ein hymbiliau at or- 

8edd gr&s ar i Dduw fenditbio ei air er ein har* 

gyhoeddiad a'n cysur ? a ydym ni yn gweddio 

ar iddo ei wneuthur yn nerthol i ddeflfroi ein 

cydwybod, datgaddio i ni ein pechodan^ a'n 

dwyn at Grist? Un rheswm fod dynion yn 

derbyn cyn Ileied budd oddi wrih ygair ydyw, 

p herwydd eu hibd yn disgwyl cyn Ileied ; hid 

ystyriant ei fod, fel y mae yn wir, yn air Duw ; 

maeDt yn edrych arno megis ofieryn i roddi a- 

ddysg i'r deall^ ac nid megis moddion hefyd i 

droi V enaid, ac felly nid ydynt yn gweddio am 

yr Yspryd i gyd-weithio Ag ef a'i blannu yn eu 

calonnau. Fy mrodyr, pe gweddiem yn ddyf- 

^lach ac yn fwy taer am fendith D.iiw ar yr hyn 



I^^^W^^^WBaV^WVHVH^PWHBB^W^^liV^VI^M^PpB^ 



341 



a glywom ac a ddarllenom, yn fuan ni a gaem 
weithred wynfydedig o'n mewn^ i ba uti, y mae 
gormod achos i ofni^ bod rhai hyd yn hyn yh 
ddieithriaid : pe ymroem i gael mwy o leshad 
oddi wrth y gair» ni a'i caem ef cyn y bo hir^ yn 
ddi-ffael; pe derbyniem ef fel gair Duw^ ceid 
gweled mae 'r cyfry w ydyw ef wrth ei alluog 
effaith ar ein heneidiaii. A Duw a ganniattao, 
o'i anfeidrol drugaredd yn Nghrist^ i ni oil felly 
ei dderbyn, a cbaef profiad oV fath effaith er 
ein tragywyddol lawenydd. Amen* 



END OF VOL. I. 



JONES, PRINTER, RUTHIN* 



-.^■^■..u 







